ગાંધીજનું નવજીવન 


પુસ્તક ૬ ઠં 


નવજીવન પ્રકાશન ખન્દિર 
વ ત... 


જ 


સાતખુ” પુસ્તક ૪થી માચ*તે દિવસે બહાર પડશે. 


ગાંધીજીના નવજીવનનું પંડુ 


૧, આ પુસ્તકોને અમુક અમુક સમયને અન્તરે એકઠાં કરીને બાંધી લેવાનુ* 
વાચક ઇસ્છશે જ, અમારી ધારણા એવી છે કે વર્ષને માપે ભાગ પાડવા કરતાં લડતના 
કુદરતી ભાગે। પડેલા છે તેતુ' જ અવલમ્બન કરવુ' એ વધારે અતુમૂળ છે. આમ 
“નવજીવનની શર્‌આતયી કલકત્તા કૅંગ્રેસ સુધીના કાળને ( પાન ૧ થી ૪૮૪ સ્રધીને। ») 
પહેલે ભાગ બાંધી શકાય. 

ર૨ આ પુસ્તકમાં જ્યાં આ પહેલે ભાગ પૂરો થાય છે ત્યાં પહેલા ભાગનું 
મુખપૃષ્ઠે રાખેલું છે. 

૭, ભાંધીજનું નવજવન' જેમણું નિયમિત લીધું હરો તેમતે કાડ'બોર્ડનુ' 
છાપેલુ' પંડુ' મફત આપવામાં આવરો. તેએએ પહેલાં પાંચ પુસ્તકોનાં કાચાં પૂં 
અને તે સાથે પોસ્ટેજનો એક આને! મોકલીને પહેલા ભાગનું પુ'ઠું' મગાવી લેવું. 
કોઇ પણુ બાઇન્ડર તેને સહેલાઇથી ચોંટાડી આપી શકશે. 


૪ પ્રકાશન મન્દિર પખુ તે કામ કરી આપશે. અહી' બધાવવું હશે તા 


બ'પાપધ્નના ખે આના વધારે લેવામાં આવશે. 
વ્યવસ્થાપક 


નવજવતન પ્રકાશન મન્દિર 


લાચકે।તે સચના 
_ ફૂ નિશાનીવાળા લેખા “યગ ઇડીયા'માંથા ભાષાન્તર છે. 


4 ૩7 ૩4 અગેજ પરથી 27 
લ પિ , ગાંધીજીની મુસાકરીએેાનાં તેમના સાશ્રીએગ્ઝે કરૈકાં 
વર્ણને ન, છે, 


પહેલું પુસ્તક ખલાસ થયેલું હોવાથી સામટાં ૧૮ પુસ્તકના ગ્રાહક તરીકે નામ 
નાંધાવનારાએ ને પગ તે મળી થકશે નહિ; માટે તેવાએએ રા. ૮ ને બદલે 
૩1. ૫-”-૦ મેો।ાકવવા. 


ન્‌ઝઃત વિચાપીઇ શ્રંથાણ્ય 
[ ઝઝરાતી જોપીરાસઞિટ વિમાન ] 
જનુત્રમાજા “ર હ છ ૪5 વર્માવા 


ઘુસ્તજનું નાત 2 ૫ પર્ધ્ત્ર "નટુ ત્મવ્યન્ઝુવ્ન્ 


વિષય બક 


તા. ૧૨-ટ-૧૯૨૦ 


લેકે! ચૂપ થઇ જવા અને સાંભળવા ભલે તૈયાર થઇ જતા હોય પણુ અન્તે 
તો આ દશા ટેોળાથાડી જ છે. તમે લેક્રેના મીન્નજના પ'નનમાં રહે! છે. 
તમારી અને તેમની વચ્ચે રાગ છે ત્યાં સુધી તો બધુ' ઠીક ચાલે છે, પણુ એ 
રજ્જી તૂટતાની સાથે જ તમે મૂઆ પડય છે. અમદાવાદની ઘટના રોળાના મીન્નજની 
આપણુને ઘડી ધડી ઝાંખી કરાવે છે. 

આ અવ્યવસ્થામાંથી વ્યવસ્થા ધટાવી લઇને હાલની દશામાંથી હરપ્રયત્ને ઉગર્યે 
જ આપણે છૂટકો રજો. અને તેમ કરવાને! સૌથી સારો અને જલદ માર્ગ એ જ 
કે રાળાશાહીને કાઢી આપણે લેકકસત્તા ચાલુ કરવી. 


આમાં એક મોટી અડચણુ એ છે ક્રે આપણે ગાનને તચયછોથ્યું' છે. ગાન 
એટલે સરીલી વ્યવસ્થા. એની અસર્‌ વિજળી જેવી છે. તે તત્કાળ મુલાયમી આણે 
છે. યૂરોપના દેશે!માં સમયસૂચક પોલીસ અમલદારોને એકાદ લે।થપ્રિય ગાયન શરૂ 
કરી દઇને તોફાન કરવા તૈયાર થઈ ગપ્રેલાં ટાળાંએને શાન્ત કરી દેતા મે' ન્ને્‌યા 
છે. આપણે ત્યાં આપણાં શાસ્રાની પેકે સંગીત પણુ થે!ડાક લોકોની જ 
સ'પત્તિ ગણાતું આવ્યું છે; કાં તો રામજનીઓની, કાં તો ઉચ્ચ કે।ટિના 
સન્તોતી. પશનની મિલકત તરીકે એ કદી નથી મનાયું, સ્વય'સેવકેોનાં પથકે। અગર 
સેવાસમિતિએ ને મારૂં માને તો હં એમની કેળવણીના ફરજીયાત અગ તર.કે 
તેમને સાથે મળીને રાષ્ટ્રગીતો ગાતાં શીખવું. અને એ હેતુ નજર આગળ 
રાખી નામીચા સગીતશાર્રીઓ અને ઉત્સાદોને દરેક કૅગ્રેસ અને કાન્ફ્રન્સમાં 
નોતરીને પશ્નને સામુદાનિક ગાન ગાતાં શીખવાની તાલીમ આપું, 


સ્વયસેવકે। પાસેથી તો આથી ધણી વધારે તાલીમ, વ્યવસ્થા અને સતાન દું 
માગી લઉ, અને એક પણુ અનાયાસે આવી સડનારતે પૂરા સ્વયસેવક તરીકે 
દાખલ ન કરં. એવે! સ્વયસેવક મદદકર્તા થવાને બદલે અડચણુકર્તા જ વધારે થાય 
એ દેખીતું છે. મેદાન પર્‌ લડી રહેલા લશ્કરના કવાયતી સિપાદએની હારમાં 
વચમાં જ એક નિનકવાયતી સિપાઇની કલ્પના કરી જાએ. એક ક્ષણુવારમાં એ 
આપા લરકરતે ગેટાળામાં નાંખી શકશે. અસહકારના કાર્યક્રમમાં મારી મેટામાં 
મો£ી ચિન્તા એ નથી કે આગેવાને! તેને સ્વીકાર કરવામાં વિલંબ કરી રહ્યા છે, 
અથવા તતા તેના પર 'ભલીખરી ટીકાને! વરસાદ વરસી રહ્યો છે, અગર તે! તેની 


સામે સરકાર તરથી નિર્ભેળ દબાણુની નીતિ અખત્યાર કરવામાં આવરો. અસહકાર _ 


ગેને પહોંચી વળશે. એમાંથી એ ઉલટે જેરાવર પણુ બનશે. પણુ અસહકારના 


૪૮૧ 


ક ગીતત્યાબ- 
નું પશિણામ 


જાસહકારમદે 


વિશ્વરૂપ 


૪૯૨ 


ટોળાશાણી 
કેમ દૂર થાય? 


સના 
નચમે! 


તા. ૧૨-૯-૧૬૯૨૦ 


માર્ગમાં મો।ટામાં મોટું 1વધ્ન એ જ છે કે આપણે હજી એ ટેોળાજ્ઞાહીમાંથી તરી 
ઉતર્યા નથી. મ ર5 

પણુ સાથે સાથે એ આશ્વાસન પણુ મારા અંતરમાં તેટલું જ નનગૃત 
છે કે રાળાંએને કેળવવા જેટલી સહેલી ખીજી એકે વસ્તુ નથી; કારણુકે 
રાળાંએના લેકે! લાંખી નજર પણાંચાડીને, ગણુતરીએ કરીને, ઠડ મગજે અગાઉથી 
નકી કરી મુકેલ કાર્યક્રમના અમલ કરનારા નથી હોતા. એક ધાએ ખે ડુકડા 
કરનારા હોય છે. ભૂલ જુએ કે તેટલી જ ત્વરાએ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા તૈયાર થાય 
છે. આપણી વ્યવસ્થિત સરકાર તેનાં જલિયાંવાલા, લાહે।ર, કાસૂર, અકાલગઢ, 
રામનગર્‌ વગેરે સ્થળે કરેલાં સેતાની કૃતે।તું પ્રાયશ્રિત્ત કરવા તૈયાર નથી; પણુ 
ગુજરાનવાલાના ટોળા પાસે પશ્રાત્તાપનાં આંસુ હું પડાવી શકયો છું, બછે એ 
એપ્રિલનાં રાળાંએને હાથે થયેલાં દ્ષ્કૃત્યા માટે દરેક જગાએ મારી સમક્ષ લે[કેશએ 
નિખાલસ દિલિથી પસ્તાવે। કર્યો છે. આવી. રીતે અત્યારે અસહકાર ચલાવીને દં 
અન્યાયની દશામાંથી લેોકસત્તા ઘટાવી કાઢવાને જ કેવળ પ્રયત્ન કરી રલો છું, 
અને અસહકારને વિષે શંકાશીલ મનવાળા એકેએક આગેવાનને પ્રનના આત્મરુહ્ધિ, 
તાલીમ અને આત્મભોગતી કેળવણીની આશાએ અસહકા*તે વખોડવાનું બ'ધ 
કરીને પૂરતી મદદ કરવા સવિનય વિનન્તિ કરૂં છું, 


આવતે અઠવાડિયે અ'ધાધુંધીમાંથી એક ક્ષણુમાં વ્યવસ્થા થયાના કેટલાક 

દાખલાએ રજુ કરવા ૬ ઉમેદ રાખું છુ. પ્રન્ન ઉપરની મારી શ્રહદ્દા અથાગ છે. 
લેકે! તાજાબી પમાડૅ એટલા આજ્તાધારક છે. આગેવાનોને તેમના અણુવિશ્રાસ ન 
આણુવે! ધટે, અસહકાર આજે ચારૅમેરથી જે વખોડાઇ રહ્યો છે તેનું મૂળ જરા 
સુદ્મ રીતે તપાસવા બેસીયે તે પોતાને! મીન્નજ હાથ રાખવા વિષેની શકિત 
ગિષેના લેકે। પત્યેના અણુવિશ્વાસ સિવાય ખીજું રું છે ? હાલ તા આ લ'બાયલે 
લેખ તુરત અમલમાં મુકાય એવા થોડાક નિયમો આપીને જ હું પૂરો કરીશ્ઃ 

૨. મોટાં સરધસેો।માં કાચા સ્વય'સેવકો ન લેવા અને સૌથી અતુભવીમાં અતુભાવી 
હે।ય તે જ તેમને! મુખી ખને. 

૨. ૬રેક સ્વય'સેવકના ખીસામાં તેને પાળવાના સામાન્ય નિષમે। અને સુથનાઓતું 
પુસ્તક ફ્ેવું ન્નેઇચે. 

9. સોટાં સરધસે। કે મેળાવડાખએ વખતે સ્વચ'સેવકેના પથકેને અગાઉથી એકડા 
કરવાં નનેઇયે અને તે વેળાએ તેમને તે પ્રસંગની બાસ સુચનાએ અને તાલીમ આપવાં 
જોઇયે. 


તા. ૧૨-૯-૧૯૨૦ 


૪. સ્ટેશન પર સ્વય'સેવકોએ સ્વાગત મ'ડળ ઉભુ' ફશેોય ત્યાં એક જગ્વાએ ટાળે 
ન વળવુ' નનેઇયે, પણુ લોકોની ભીડ વચ્ચે જુદે જુદે ઠેકાણુ ઉશ્વા રફેકું નેઇધે. 


પ. સ્ટેશનનાં પ્લેંટફોમં' ઉપર હન્નરે લોકોએ ન ધુસલું જઇયે. એથી ઉતાર્ખાને 
અગવડ થયા વગર ન રહે. સ્ટેશન બહાર રહેવામાં અ'દર જવા જેટલું જ માન છે એમ 
માનવુ' ન્નેઇચે. 


૬. બીન હતારૂઓના સામાન ન કચડાય એ તર્‌ સ્વય'સેવકોએ લક્ષ આપવું ન્નેઇયે. 


૭. સરધસવાળાઓએ ગાડી આવવાને ઘણી વાર હેય ત્યારથી સ્ટેશનમાં દાખલ થવું 
“ન ન્નેઇચે. 


* ટ્રેનની સામે જ એક રસ્તે! ઉતારૂએ માટે ખુલ્લે રાખવે। ઝેઈયે. 
૯. બની શકે તો! ખીને એક રસ્તે! આવનાર પરેણા!ઓને માટે ભીડની વચ્ચે થઇને 
સ્ટેશન ખહાર જવા સાર્‌ ખુલ્લો રાખવે। ન્નેઈયે. 


૧૦. પરેોણાઓઆની આસપાસ સ્વચ'સેવકોએ હર્‌ળ કે કડું ન કરવાં નેઇયે; એ 
શરમ ઉન્નવનારી વસ્તુ છે. 


13. પર્‌ોણા।આ ગ'ડીમાં જઇને બેસે અગર સત્તા ધરાવનાર સ્વચ'સેવક તરફથી અગાઉથી 


નકી કરી મકેલી નિશાની ડરવામાં આવે ત્યા સુધી સરધસના લોકોએ પોતાની જી 
ન ખસવું ન્નેઇવે. 


૧૨. રાષ્ટીય જચધેાષ નકી કરેલા હોવા નેઇયે. અને તે ઝમે તે ક્રમમાં ગમે વ્યારં 
અથવા આખો વખત નહિ પણ ટ્રેત આવી પહોંચે ત્યારે, પરોણાએ ગાડીમાં બેસે ત્યારે 
અને રસ્તે ચાકસ સમય ને અ'તરે જ કરવા નેઈયે. આમાં સશધસની સ્જુર્તિ મારી જવાને 
અથવા તે ધડિયાળના ટકોરા જેવું બની જવાનો ભષ ન રાખવા નેદઇથે. લેોકલાગણી 
ઘોષ કરનારાઓની સ'ખ્યાથી, ઘોષને ઝીલી લેનારાઆથી અને સૌથી વધારે સરધસના 
સામાન્ય દેખાવ ઉપરથી જણાઈ આવરો, ખૂમરાણ્થી કૈ બૂમરાણની કર્કરતાથી નહિ. પ્રન્નની 
તાલીમ જ મરધસે।માં દીસી આવે છે. મસ્જીદમાં નિઃ:શબ્દે નિમાજ પઢનાર મુસલમાન, 


મ'દિરમાં મોટા અવાજ કરી દર્શન ડરનાર અગર ધ'ટ વગાડનાર કે બત્તે સાથે કરનાર 
હિન્દુના કરતાં ઉતરતે।! નથી. 


1૩. રસ્તા પર લોકોનાં ટાળાંઆએ બતન્તે બાળુએ હારબ'ખ ઉભાં રહેવું નેઇયે, 
ગાડીઓની પાછળ ન દોડવું ન્તેઇયે. સરધસમાં પગે ચાલનારા લેકે પણુ હેય તે! દરેકે 


ચૂપષીથી અને વ્યવસ્થાપૂર્વક ચાલવું ન્નેઇપે અને મરજી પડે ત્યાં સરઘસમાં મળવું કે નીકળી 
જવું ન નતેઇચે. 


1૪* લોકોનાં ટોળાંએએ કદી પણુ પરેણાએ તરફ ન ધસકું નેઇપે, પણુ તેમની વિરૂદ્ધ 
દિશાએ ઉઠકું નેઇયે. 


૪૯૩ 


૨૧૫. છેલ્લા કે છેવાડાના ભાગમાં ઉભા રહેલા લોકોએ ડદ્ટી આગળ ન ધસવું નેઇથે; 
પણુ પોતાની આગળના લોકે। પોતાની તરફ પાછા પડે ત્યારે ખસીને તેમને માર્ગ આપવો 
નેઇયે. 

૧૬, સરઘસમાં સ્રીએ હેય તે! હરન્તેખમે તેમનું રક્ષણ કરવું નેઇયે. 

૧૭. નાનાં ખાળક્રેને સરધસે। કે ,સેળાવડાઓઆમાં ભીડની વચમાં કદી ન લાવવાં 
નનેઇચૅ. 

૧૮૦ સજામાં સ્વચ'સેવકરોએ ટોળામાં વિખરાઈ જવું નેઇયે; તેમણે એકખીન્ન નડે 
વાત ડરવાને અવાજ પહોંચે તેવું ન હોય ત્યાં વાવટા અને સીસોાડીની નિરશાનીઓની 
તાલીમ લેભી ન્નેઇયે્‌* 

૧૯. સમામાં બેઠેલા લેોઠ્દોએ વચમાં જ ઉઠીને વ્યવસ્ત્રા કરવાનું માથે ન લઇ લેવું 
નેઇયે. એ તેમનું કામ નથી. તેમણે શાન્તિ ન્નળવીને પે।તાની જગાએ જ બેસી રહેયું નેઇથે* 

૨૦. છેલ્લું પણુ સૌથી મહત્ત્વનું એ છે કે એકૅએક માણસે દલીલ કર્યા વગર 
સ્વચ'સેવડની ચૂચનાઆનું પાલન ડરવું જ ન્નેઇયે. 

આ નિયમોમાં બધી વાતોને! સમાવેશ થયે! માનવાનો નથી. આ તે। માત્ર લેકે આ 


ખાખતને! વિચાર અને ચર્ચા કરતા થઇ નય એ હેતુથી લખ્યું છે. મને ઉમેદ છે કે દેશી 
છાપાંઓએ આ લેખનો અતુવાદ ડરશે. 





ગાધીજનું, નવજવન 


જાગ પહેલે 
[ નવજીવનની શરૂઆતથી કલકત્તા કૉગેસ સુધી ] 


નવજીવન પ્રકાશને મન્દિર 
બઅખમરાલાદ 


સુદ્રક અને પ્રકાશકઃ રામદ્દાસ મોહનદાસ ગાંધી, નવજવન મુદ્ણાલય, અમદાવા#. 


સ્તક ૬ 


૧૦૪૪૪. 


ગાંધીજીનું 'નવજીવન' 


“તા. ૧૯--૬-૧૯-૨૦ 
ડ કેલકત્તા કાગ્રેસ 


લાલા લજપતરાયના પ્રમુપ્પપણા હેઠળ કલકત્તામાં મળેલી ખાસ કૈગ્રેસના જેટલે 
મહરવને નિર્ણય કરવા કેંગ્રેસતે અગાઉ કદી મળવું નહિ પડયુ' હોય. અસહકારના 
ઠેરાવને થયે! તેવો કરડે। વિરોધ પણુ કૈગ્રેસે અગાઉ કદી ન્નેષો નહિ હેય. આટલા 
માન અને ધ્યાનપૂર્વક ચોખ્ખી બહુમતીએ ગએ।છા મતવાળાઓને અગાઉ કદી સાંભળ્યા 
હોય એ પણુ મેં નથી જ્યું. વિષયનિયામક કમિટીમાં આવેલા ઠરાવને 
પણુ પનના નણીતા આગેવાને। તર્કથી આવે! સામટા અને આટલે પ્રબળ વિરોધ 
અગાઉ કદી નહિ થયે! હેય. 


મિસિસ ખેસ'ટની હિન્દસેવા જગજહેર છે. ૫. માલવીયાજનું નામ તે। દરેકના 
મ્હોડામાં માનને અને માનીતો શખ્દ છે. એમના નામની પાછળ અનેક વર્ષોની 


ઉજ્જ્વળ દેશસેવા અને નિર્મળ ચારિત્ર્ય પડયાં છે. મિ. દાસ દ્નિગતિદિનિ વધતા . 


અને બળવાન બનતા જતા પક્ષના આગેવાન છે, આ અણીને પસગે લેકમાન્યની 
ગેરહાજરી મને અત્યત વસમી લાગી. મિ. બપટ્સ્ટા દક્ષિણુના મુખી હતા. “હિન્દુ'ના 
પ્રતિભાવાન અધિપતિ મ્ીયુત કસ્તુરીરંગ આયગાર મદ્રાસ નેંશનલિસ્ટ પક્ષના આગેવાન 
થતા, આ બધા અને બીજ અનેક આગેવાનોએ અસહકારના ઠંરારને ભારે પ્રયત્નપૂર્વ ક 


અપૂર્વ પ્રસ'ઝ 


વિરોધ અને 
ચેતવણી 
છતા સ્વીડમરર 


૪૮૬ 


પ્સ્રાસશા- 
ખહિષ્કાર 
વિષે વિરેધ 


બમહ્‌મતને 
સલાહ 


તા. ૧૯-૯-૨૯૨૦ 


વિરશેધ કર્યો. મે' મ'દપમાંના એ મે।ટા જનસમુદાયને ખુબ ચેતવણીએ આપી. 
આપભેગગની તૈયારી ન હેય, અને મે' બતાવેલા અસહકારના કાર્યક્રમ ડિના શુદ્ધ 
અસહકાર નથી થ% શકવાનો એ [વષે ખાત્રી ન થઇ ચુષ્ઠી હોય, તો મારો ઠરાવ 
મ'જુર કરવામાં કઇ જ સાર નથી એ ખૂબ સમજવ્યું. પણુ પજને તો કામ ન્નેપર્તું 
હતું, આપભેોગ જેઇતોા હતો છ કલાક સુધીં ખૂબ કાળજીપૂર્વક ખુદ લાલાજની 
દેખરેખ હેડળ મત લેવાનું કામ ચાલ્યું. પર્ણ મ જહેર થઇ ચુક્યું છે. મષ્ય પ્રાંત 
અને વરાડ સિવાય બીનન બધા પ્રાંતાએ અસહકારની તર્ફેણુમાં મત આપ્યો. મખ્ય 
પ્રાંતમાં પણુ અસહકાર વિરુદ્દ ત્રણુ જ મત વધુ પડયા, 


મે' ર"તુ'કરેલા ઠરાવમાં ખિલાફત કમિટીને આખે! કાર્યક્રમ--કરો ન આપવા 
સુહ્દાંત--આવી જતે હતો અને તુરત અમલમાં મુક ચ માટે ચાંદખિતાબ અને માનના 
હોદ્દાનો ત્યાગ, અદાલતો, શાળાકાલેન્ને અને નવી ધારાસભાએ। નો બદિષ્કાર, એટલી 
બાબતો હતી. બાખુ બિપિનચ% પાલની ઉપસ્ૂચનામાં આપણી માગણીખે સાર્‌ 
વિલાયત ખાતે એક મીશન મેો।કલવું અને દરમિયાન રાદ્દીય શાળાએ તથા લવાદકોર્ટો 
સ્થાપવી અને ધારાસભાએને બહિષ્કાર ન કરવે।,, એટલી બાબતો હતી. એમના 
ડરાવની રએ ધારાસભાઓ માં જવાનું અને ત્યાં જરને હરકત કરવાનું આવત અને 
એને અર્થ એ જ થાત કે ખરી લડત ખીજ ચુટણી સુધી મૃલતવી રહેત. આમ 
ખરે વિરોધ ધારાસભાઓના બહિષ્કારની બાબતમાં જ રલ્ો હતા, અને કૈગ્રેસે 
જબરદસ્ત બહુમતાએ ધારાસભાઓને બહિષ્કાર મજુર કર્યા છે, મને ઉમેદ છે કે 
નેએ ધારાસભાના બહિષ્કારથી સ્વરાન્ત્ય વહેલું ન મળતાં મુલતવી રહેશે એમ નથી 
માનતા તેએ કૅગ્રેસનો હેતુ સકળ કરવા હવે પૂરી મહેનતથી કામ કરશે. 


કે[ગ્રેસમાં પડેલા પાંતવાર મત તપાસનાર ન્નેઈ શકશે કે પધન્નને અસહકાર 
નેઇયે છે મિસિસ ખેસ'ટ જેમણે હરપગથીએ, નિર્ભયપણે અને ખુલા દિલથી તેને 
વિરોધ કર્યા તેમને કૅગ્રેસમાં ધણા જ થે!ડા અતુયાયીએ મળ્યા. આ બાબતના 
ગુણ્દ્રેષ દું અહીં'આં તપાસવા નથી બેસતો. ધારાસભાએ।, કોર્ટમા અને શાળાએના 
ત્યાગ વિષેની દલીલ અત્યારે પન્ન સૂ મે રજુ છે. કૅગ્રેસમાં સાંભળેલી દલીલોથી આ 
ઉપાયોની અકસીગ્તા અગર અગત્ય વિષેના મારા વિચારો બિલકુલ નથી બદલાયા. 
પણુ હાલ તો અત્યારે આ બાબતમાં દેશમાંના બહુમતી અને અલ્પમતી વર્ગને થે।ડુક 
કટી લેવા ઇચ્છું છું. ' 


ખહદુમતીવાળા વર્ગને દું કહીશ કે મોટામાં મેરી ધતેહંની પળ .ભારેમાં ભારે 
વિનય અને નિરભિમાનની હોવી ન્નેઇચે. બહુમતી વગે ભારૅમાં ભારે ન્નેખમદારી 
ઉઠાવી છે. મારા ઠરાવની તર્ફેણુમાં મત આપનાર દરેક જણુ, નને તે છેકશાંવાળેા 
હેય તો તે છેોકરાંએને નિશાળ કે કૉલેજમાંથી ઉઠાવી લેવા, વઝીલ હેય તે। વઝીલાત 
અંધ કરવા તથા ખાનગી લવાદ મારક્ત કજીઆ પતાવવાને। પ્રયત્ન કરવા ખ'ાયેલે। 
છે.જે તે ધારાસભાને। ઉમેદવાર હેય તો પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા 
તે બધાયેલેો છે, હાથક'તામણુ અને હાથવણાટને ઉત્તજન આપવા અને જતે 
હાથે કાંતેલા સૃતરનું હાથે વણેલું કાપડ વાપરવાને તે બંધાયેલો છે. કૅગ્રેસના 
ઠરાવને ટેકો આપાને અસહકારને વિષે તેણે અહિ'સા, આપભે।ગ અને તાલીમતું તત્ત્વ 
સ્વીકાયું હોવાથી અલ્પમતીવાળા વર્ગની ન્નેડે માન અને ન્યાયની નજરથી વર્ત વાને 
તે બ'ાયેલે! છે. કડવા શુકનથી પણુ તેમની હિ'સા કરવી આપણુતે ન ધટે. આપણાં 
જ્વલ'ત આચરણુ અને શુદ્ધ સાધનોની મદદથી આપણે તેમને આપણા મતના 
કરવા પ્રયત્ન કરવે। જઇયે. અલ્પમતીવાળા કાં તો કક દર્બળતાભર્યા અગર તે! 
તૈયારીમાં અધુરા હતા એટલું જ. દાખલા તરીકે છેકરાં ઉડાડી લેવાની તદ્દન સામે 
તો કોઇક જ હતા. પણુ જ્યારે તેએ! ।નશાળાને ખાલી થતી અને રાષ્ટ્રીય શાળાઓ 
સ્થપાતી, વકીલોને વકીલાત છેડી દેતા અને છતાં ભૂખે ન મરતા, અને નામાંકિત 
નેશનાલિસ્ટ આગેવાનોને ધારાસભાએ।ને। ત્યાગ કરતા નેશે ત્યારે તેએ અસહકારના 
કાર્યક્રમમાં શ્રદ્દાવાળા બનશે, દુર્બળતા ત્યાગશે અને નતે અસહકાર અખત્યાર 
કરવા તૈયાર થરો. માટે એછા મતવાળાએ આપણી ન્નેડે આજ મળતા ન થઇ 
શકે તે સાર્‌ આપણે તેમની સામે આકળા ન થવું ન્નેધ્યે. 


એછા મતવાળાઓને .હું કડીશ કે ધમયુદ્ધમાં તમારી હાર થઇ છે. અધથા 
જે તમારા અંતઃકર્ણુના અવાજ આડે ન આવતે હેય તો! હવે તમારે અસહકારને। 
કાર્યક્રમ અમલમાં મુકવા ખરા દિલથી કમ્મર કસવી ન્નેધ્યે. જેમને એમ જ લાગવું 
હોય કે બહુમતીવાળાએએ ગ'ભીર્‌ ભૂલ કરી છે' તેમને પોતાના મત તર લેકેને 
વાળવાનો અધકાર છે. પણુ આછા મતવાળાએ।માં પણુ ધણાખરાએએ તે! ખાનગી 
લવાદો અને રાદ્રીય શાળાએ। સ્થાપવાની વાત તો સ્વીકારી જ છે. તેમતે માત્ર 
ધારાસભાને। બહિષ્કાર જ મુલતવી રખાવવે। હતે. હુ' તેમને સૂચવું છું કે હવે નને 
ખઠૃમતીએ વધુ ઝડપે ચાલવાનું ઠર્યું છે તો તેમણે પણુ બહુમતીને। નિર્ણુય મજુર 
રાખી અસઠકારને। કાર્યક્રમ સકળ કરી બતાવવામાં મદદ કરવી ન્નેધ્યે. 


હેહ૭ 


અલ્પમતીને 
સચના 


૪૮ 


ચરસેશી 
સરલને 
અહિષ્કાર 


સ્વદેશી એક 
“7 હચ 


મીલના 
ઉત્તેજનના 
ગેરલાભ 


પરદેશી માલના ખબહિષ્કારે પણુ મારા ઠરાવમાં સ્થાન મેળવ્યું છે તે માટે હ 
દિલગીર છું. એ કેવી રીતે આવ્યું તે અહી નહિ કહેવા ખેસું; પણુ મારા અ'તઃકરણુના. 
અવાજની આડે એ ન આવતું હોવાથી અતે મારી સરળતા પૂરવાર કરી 
આપવાની ખાતર આ વસ્તુથી ઠરાવ ખેસરોા બનતા હોવા છતાં તે રજી કરવા મે 
હા પાડી. સ્વદેશીમાં પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર તો આવી જ જય છે. ખીજ 
પરદેશી માલના બહિષ્કારની વાત અર્થ્વગરની છે કાર્ણુ તે અશકયવત્‌ છે. પણુ 
આટલી પૂર્વણી જેડવાથી આપણે શે।ખનતી અને ખીનજર્‌રી ચીન્ને ત્યાગવા પ્રેરાતા 
હોઇયે તો એ વસ્તુને પણુ ઉપયોગ છે એ કખૂલ કરવામાં મને વાંધા નથી. જે 
પરદેશી ચીજ ખીનજર્રી છે તેને! ત્યાગ કરવો એ તો! આપણામાંના દરેકને! હક 
અને કરજ છે જ; પરતુ જે પરદેશી ચીજ જરરી છે તે પણુ આપણા *જ દેશમાં 
પેદા કરી લેવી અગર બનાવી લેવી એ પણુ આપણો ધર્મ છે. 


કે 


જૂન ન---- “---- : ૦-૦-૦2 ૧૦૦---બગતાણાઇનાડસા... ૮% ન જતુણુઆાાનાઝ"ન--.--.----૦૪૪૦૦-- ૧------. 


શુદ્ધ સ્વદેશી 


સ્વદેશી એક ૦૪ વસ્તુ હોય એમ 1દ૬વસે દિવિસે મારી ખાત્રી થતી ન્નય છે. 
સ્વદેશી ભડાર મેં ખોલ્યા, સ્વદેશી વ્રતો ધડયાં; તેથી કેટલેક અર્થ ભલે સર્યો હોય્‌, 
સ્વદેશી ભાવના ભલે «થી વધી હેય, પણુ હિન્દુસ્તાનને તેથી કઇ અર્થલાભ નથી 
થયો એમ હું માતું છું. સ્વદેશી પરભત્તિથી જેટલે દરજ્જે હાથેથી ક'તાયેલું સૃતર હાથે 
વષાયું હેય ને તે કાપડતે! પચાર થયે હોય તેટલો જ લાભ થયે છે, 


મીલોને ઉત્તેજનની જર્‌ર નથી. મીલો પોતાને બધો માલ વેચી શકે છે, મીલે 
પોતાને ન્નેઇવું સૂતર પણુ ભાગ્યે કાંતી શકે છે. તેવી સ્થિતિમાં મીલેોના સૂતરમાંથી 
હાથે કપડાં વણાવવામાં દેશને લાભ નથી, પણુ ગરીબે।ની ઉપર ખોન્ને વધે છે. આમ 
થવાથી સૂતરતું ને કાપડનું દામ વધે તે એક ગેરલાભ, ને ખીજે ગેરલાભ એ કે 
ગરીખા જે હાલ આપણી મીલને માલ પહેરી સતોષ પામે છે તેએ પરદેશી માલ 
વાપરતા થઇ જય. આ ગેરલાભ વધ'રે હાનિકારક નીવડે, કેમકે ગરીબોને એક 
વખત પરદેશી કાપડ વાપરવાની રેવ પડી નય તે તેઓને પાછા સ્વદેશી કાપડ 
વાપરતા કરી સુકવા મુશ્કેલ પડશે. તેથી સ્વદેશી ચળવળના કેટલાક નિયમે। ને તત્ત્વો 
નોંધી નાંખું છું. 


જા. ૧૯-૯-૬૯૨૦ 


૧. હાથે કાંતેલા સૃતરતે! ને હાથે વણ્ષુલા કાપડતે। જ ઉપયોગ કરવે।- 

ર* તેવું સૂતર્‌ કતાવવાતો અને તે સૂતર વષાવવાને! મહાપ્રયત્ન કરવે!.. 

૩, સુતર કાંતવાના ને હાથવણાટની સાળના યત્રોમાં જેટલા બતી શઢ્ટે 
તેટલા સુધારા કરાવવા. હૈ 

૪, છાથે કાંતેલું સૂતર હાલ કયાં બને છે, તેવું સૂતર કષાં વણામ છે, તેની 
તંપાસ કરવી. કે ર 

પ૫. તેવું કાપડ હાલ તો મુખ્ય ભાગે ખાદી છે; તેને પ્રચાર કરવે।. 

5%, લેકે।માં સાદાઇતેો શેખ વધે તેવા ઉપાયે! યોજવા, 

૭. અને હાથે કાંતેલું સૂતર તથા તેવા સૂતરનાં વણુલાં કાપડ વેચવાના 
ભ'ડાર ખોલવા. 

મારા પ્રવાસમાં મતે માલમ પડયાં કરે છે કે શાન્તિથી પણુ દહતાપૂર્વક આવા 
પકારના સ્વદેશીને પ્રચાર ધણી જગ્યાએ થયાં કરે છે. મદ્રાસમાં એક ગામડામાં 
સરવન્ટ્રસ આઇ ઇન્ડિયા સોસાઇટી વાળા રા. હણુમ'તરાવ મિત્રાની મદદ લઈ ખૂબ 
પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એક વિધવા બાઇ તેમને પૈસાથી ને મહેતતથી મદદ કરી રહેલ છે. 
તેમની પત્ની પણુ એ પ્રયાસમાં ન્નેડાયેલ છે. મછલીપટ્ટણુમાં કળાશાળા છે ત્યાં પણુ 
પયાસ ચાલુ છે. કેટલુંક સૂતર મે ન્નેયું, તે ગુજરાતમાં થાય છે તેના કરતાં ઘણું 
વધારે બારીક ને વળદાર ન્નેવામાં આવ્યું. બારીક સૂતર કેવળ ધનિક સ્ત્રી નરોએ શેખથી 
કાંતેલું હતું, તેનાં વણેલાં ધોતીયાં પણુ મે' જનેયાં. સ્વદેશ રગ પણુ ઠીક કરવામાં આવે 
છે. આમ ખૂણેખાંચરે વગરમૂડીએ પણુ આ સાહસ ચાલી રહેલું છે. 

ખાદી ભ'ડાર ખોલવામાં પાંચસે રૂપીયા ભાગ્યે જ જ્નેઇયે. તેમાં એક જ 
માણુસ મહેનતુ હોય તો કામ ચલાવી શકે. પોતે જેટલો માલ રાખી શકે તેટલી જ 
નાની દુકાન રાખે. ખાદીની ધરાકી દુકાનમાં ન્નમે નહિ ત્યાં સુધી પોતે ફેરી કરી 
ખાદી વેચે. આ પ્રઃઃણુ થોડી મૂડીથી ધણુ! માણુસો નભી શકે અતે શુદ્ધ સ્તદેશીને 
પ્રચાર થાય. પણુ આ લેખને! મુખ્ય ઉદ્દ્શ તો! મીલેનું કાપડ પહેર નું વત લેનારને 
અને તેવા કાપડના ભડાર કાઢનારને ચેતંવવાનેો છે. નીકળેલા ભડાર બધે કરવાની 
જર્‌ર ભલે ન હે, પણુ તેઓએ ધીમે ધીમે પોતાના ભ'ડારમાં ખાદી ભરી રાખવાની 
જરર છે. કાપડ ઉપરાંતની બીજી સ્વદેશી ચીનને રાખી મૂડી રોકવી હેય તો તેઓ 
ભલે રોકે, પણુ મીલેનું કે મીલેના સતરનું હાથે વણેલું કાપડ એકડું' કરવામાં દેશને 
કેશે! લાભ નથી થતો એ ચોખ્ખું છે. 


જટ 


સ્વદેશી 
ચળવળના 
નિચે 


યુ સ્વદેરીન 
નો પ્રચાર 


સ્વદેશી 
શ'ડારને 
ચેતવણી 


શ્લવે . 
સોકરેની 
પ્રમાણિકતા 


અસહકારને 
વધાવી લે 


તા. ૧૯-૯-૧૯૨૦ 


નોંધ 
રેલમા થતી ચોર 


મારી ઉપર ગરીખ માણુસની રાવે। ચાલી આવે છે કે રેલમાં માલ મે।કલનારાએના 
માલની ચોરી પુષ્કળ થાય છે. કોઈ સૂત૨ મે।ક્લે છે તે! તે ચોરાય છે. ફળની ચોરીને પાર 
નથી. આમાં કેને! દોષ ? સરકારને તે નહિ જ. આપણામાં પ્રામાણિકપણ્‌ાાનો શેખ નથી, 
અપ્રામાણિકપણાને। તિરસ્કાર નથી. મને ખબર નથી કે રેલવેના નોકરેમાં “નવજવન'ને 
પ્રચાર કેટલે! છે. છતાં નેએ વાંચે છે તેમને મારી વિન'તિ છે કે તેએએ ખીન્તઓને આ 
લેખ વ'ચાવવે!. રેલવેના કામદારે! પ્રન્નના નેકર છે એમ તેઓએ સમનવું નેઇયે. તેઓથી 
સોરી કરાય જ નહિ. નને તેઓને પેટપૂરતે। પગાર ન મળે ત્તે। તેમણે પગારના વધારાને! 
પ્રચત્ન કરવે। નનેઇયે; પણ ચારી તે! ન «૪ કરાય. 


રેલવેના યુનિયને! થયાં છે. તેના નેતાઓને છું સૂચવું છું કે જેટલી ફરજ તેઓની પગાર્‌ા 
વિષે હકે। મેળવવાની છે તેટલી જ માંહેને સુધારે। કરવાની છે. આપણે હકો જ માગશું ને આપણી 
કેર## નહિ બનવીયે તે! મળેલા હકો ગુમાવજું. અહી” સૂક્ષ્મ પ્રામાણિક્તાના સવાલ નથી. 
સામાન્ય વ્યાવહારિક પ્રામાણિકતાથી પણુ ને આપણે વ ચિત રહીચે તે। પ્રનનેો। કારભાર જ 
ન ચાલે. રેલવેના કારભારીએ પાસે એક સાદે વિચાર રજુ કરં છું. તમે પણુ દેશની 
ચળવળમાં રસ લે! છે।, તમે પણ્‌ અ'ચેજ રાજ્યના અન્યાયની સામે પે।કાર કરે! છે।. તમે 
પ્રનની ચોરી કરે! તે અન્યાયની સામે પેો।કાર કોણ્‌ કરે ? અન્યાયીને ન્યાય માગવાને। હફ 
હોય ? જેટલે દરજ્જે તમે અપ્રામાણિક રહે। તેટલે દરજ્જે તમે અ ગેજ સત્તા વધારે બેસાડો 
છે।, કેમકે લોકોને તમારો વિશ્વાસ નહિ રહે. ગમે તેવી તોપણુ અ'ગ્રેજ વ્યવસ્થા સારી એમ 
તમે ઠહેવડાવરો।. ખીન્નને તાબે રહેલી પ્રન્ન ન્યાં સુધી નીતિબળમાં તાબે રાખનારી પ્રશ્ન 
કરતાં ન ચડે «યાં સુધી તાબામાંથી છૂટતી જ નથી. તેથી ને રેલના કારભારી પ્રનનનુ' ને 
પોતાનુ ભલ્યુ' ઈચ્છે તે! તેમણે ચારીરૂપી અનીતિમાંથી તે! ઇુરત નીકળી જવાને નિશ્ચય 
કરી લેવે। ન્નેઇયે. 


સણ ડાઇ છ 


કલકત્તા કેંગ્રેસનાં ભાષણ * 


હું સારી પેઠે સમનુ' છુ' કે આ મહાન મેળાવડા સમક્ષ આ ઠરાવ મુકવાથી મારે 
માંથે કેટલી બધી ગભીર જવાબદારી આવી પડે છે ને તમે આ ઠરાવ મ'જુર કરશો! તે! 
મારી પોતાની તેમજ તમારી મુશ્કેલીઓમાં કેટલે! બધે। વખાર! થવાને! છે એ પણુ દુ સમજુ” 


શે કૌગેસમાં અસહકારનેઃ ઠરાવ રજુ ડરતાં આપેલું ભાષણુ 





તા. ૧૯-૯-૧૯૨૦ ૪લ્ર 


છું. મારો ઠરાવ તમે મજુર કરા તે1 એનો! અર્થ એ જ થવાનો છે કે આજ સુધી પ્રનત 
પાતાના હક અને ઇન્જતને નળવવા સારૂ જે નીતિ અખત્યાર કરતી આવી તેને આપણે સાફ 
અદલી રહ્યા છીધે* હું પરેપૂરૂં નણુ' છું કે આપણા ધણુ આગેવાને આની વિરુદ્ધ છે. 
આપણી માતૃભૂમિની સેવામાં દું આપી નથી રાકચોા તેટલાં વખત અને ચક્તિ તેમણે 
આપ્યાં છે. ચાહે તે આપભે।ગે પણુ સરકારની રાન્યનીતિમાં ક્રાંતિ કરી મુકવા ડહેનારી આ 
નીતિને! વિરોધ કરવે। એ તેમને પોતાની કરજ લાગે છે. આ બધું પૂરેપૂરે સમજને ફુ 
તમારી સમક્ષ ઉભે। છુ. પરમેશ્વરથી ડરતે। અને સ્વદેરા પ્રત્યેના ધર્મશ્નાનથી પ્રેરાધને હું આ 
ઠરાવ રજુ કરં છું, તેને તમે વધાવી લેરે। એમ દું ઈચ્છું છું. 
હું માગી લઉં છું કે ઠું ગાંધી છું એ ખ્યાલ ધડીને માટે તમે છેડી દેન્ને. હું મોટા ગાંધીના 
ભહાત્મા' છું અને નેહુકમી અમલ કરવો! મને ગમે છે એવા મારા ઉપર આરેપ છે. ન છેડી 
હું હિ'મતપૂર્વક ઠું છું કે હું તમારી પાસે ”મહાત્મા' તરીકે નથી આવ્યા, તેમ નેહુકમી * 
અમલ ચલાવવાની ઉમેદથી પણુ નથી આવ્યા; છું તે મારા અનેક વષે।ના આચરણુમાં અસહકારને 
મને જે અતુભવ થયે! તે રજુ કરવા .સારૂ તમારી આગળ ખરે થયે! છું. હનનરેની 
મેદતીવાળી સે'કડો સભાઓએ અસહંકારને! સ્વીકાર કરેલો છે અને મુસલમાનોએ તે! ૬લી 
ખગસ્ટથી એને આચારમાં મુકવા લાચક સ્વરૂપ પણુ આપી દીધું છે. ઠરાવેલા કાર્ય ક્રમમાંની 
ઘણીખરી બાખતે। આછા કે વત્તા ન્તેરા સાથે અમલમાં પણુ મુકાતી ન્ય છે. હું ફરીથી 
તમારી પાસેથી માગી ઘઉં છું કે તમે આ મહત્ત્વના પ્રશ્નમાં માણસ કૈણુ છે તે સામુ'ન 
નેરો।, અને ધીરજ અને રાન્તિથી તેના ઉપર તમારો નિર્ણુચ ખાંધન્તે. 


વળી આ ઠરાવ મજુર ક્યો એટ્લે તમે છૂટયા એમ નથી. દરેક જણે ઠરાવની જે ને સહતરાક્તિ- 
કલમ પે!તાને લ!ગુ પડતી હેય તેટલા પ્રમાણુમાં લાગલે જ તેનો અમલ રાર્‌ ડરી દેવા ની તાલીમ 
પડવાને1. મારી વિન'તિ છે કે તમે ધીરજ રાખીને મારૂં ખોલ્યું સાંભળને. તાળીએ પણ 
પાડરો। નહિ કે હુરીયોયે કરશે! નહિં. મારે પોતાને માટે તે એમ કરે! તોયે મને બહુ 
લાગવાનુ નથી. પણુ તાળીઆથી વિચારને! પ્રવાહુ અટકે છે અને તાળીઓ અને હુરીચે।થી 
બાલનાર અને સાંભળનાર વગ્ચે સ'ધાયેલેો તાર તૂટે છે. માટે તમારં પોતાનું વલણુ ગમે તે 
હોય, છતાં એકે વક્તાને તમે હુરીયો! ઠરીને બેસાડી નહિ દેન્તે. અસહકાર એ તે। તાલીમ 
અને આપભે।ગની સાધના રૂપે કલ્પાયેલે છે, અને વિરુદ્ધ પક્ષતા મત ધીરજ અને શાન્તિથી 
સમજ લેવા એ અસહકારનુ' લક્ષણુ છે. પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલા વિરષ્દ્ વિચારો પણુ અરસપરસ 
નભાવી લેવાનો વત્તિ ન્યાં સુધી આપણે કેળવશું નહિ ત્યાં સુધી અસહકાર અસ'ભવિત 'છે. 
ક્રોધની વરાળે। નીફળવાં વાતાવરણુમાં અસહકાર ન જ નભી રાકે. ક્રોધને દાખી દેવે! એટલી 
એક અગત્યની વાત છું કડવા અનુશવે।ાથી ૩૦ વરસમ]| શીખ્યો છું. દખી રાખેલી ઉષ્સ્તામાંથી 
જેમ રાક્તિ પેદા થાય છે તેમ સંયમમાં રાખેલ કરોધમાંથી પણુ એવડું બળ પેદા. કરી રાકાચ 
કે જે સાર] જગતને હચમચાવી નાંખે. કૉંગ્રેસમાં આવનારાએને એક જ સેનાના સેનિક 
મિત્ર તરીકે હું પૂધું છું કે આપણી વચ્ચે પરસ્પર સહનરાકિત ડેળવીષે અને એકખીન્નના 


૪ર 


કાગેસ અને 
અલ્પમતી 


એક જ 
ઉપાય 
અસહકાર 


નક 


અસહકારની 
સવેત્તમ 
ગ્‌ાજના 


તા ૨૯-૯-૧૯૨૦ 


સત ગમે તેટલા વિરાષી હોય તે1પપણ તે નભાવી લૅતાં શીખીથે તેના ડરતાં વધુ સારી 
તાલીમ ખીજ કઈ હોઇ શકે ? 


મને કહેવામાં આવે છે કે મારો ઠરાવ રજુ કરીને છું મોટું ભ'ગાણુ પાડવા બેઠે છું, મારા 
ઢેરાવથી છુ દેશના રાજ્યપ્રકરણી જીવનમાં ફાડ પાડી રલ છું. કોગ્રેસ એ ક'ઇ અમુક પક્ષની 
સ'સ્થા નથી. દરેક મતમતાંતરને માટે કે મેસના માંચડો ખુલ્લે હોવે! નેઇવેં. પોતાના પક્ષની 
સખ્યા નાની છે એટલા માટે ક્વોઇએ કૉંગ્રેસ છોડી જ”।ની જર્‌ર નથી. તેમણે વખત જતાં 
દેશને પોતાનો મત રચતે! કરાવીને પોતાની જ ખહઠઠમતી કરી લેવાની આરા રાખવી ન્ોઇયે. 
કામેસે વખોડી કાઢેલી ક્રેઈ પણ્‌ નીતિને કેસને નામે કોઇ અખત્યાર કરી ન રાકે. તમે 
મારી પે।તાની રીતને નાપસ'દ કરશે। તે। હું કઇ કૈયેસ છેઃડીને ચાલ્યો નથી જવાનો. 
આજ મારા વિચારોની અલ્પમતી હરો તે! તે બદલાઇ ખહુમતી થાય ત્યા સુધી હુ' કઞેસને 


_સમનવતે જ રહેવાને. 


ખિલાફતને અન્યાચ થવો છે એ વિષે તો ખે મત છે જ નહિ. ગમે તેટ્લે ભોગ આપવે। 
પડૅ તે આપીને પણ ન્ન મુસલમાનો પોતાની લાજ આજે ન્તળવરો નહિ તે! તેઓ 


માનઆખર્‌ સાથે રહી શકવાના નથી અને પોતાના હઝરત પયગમ્બરનેો ધર્મ પાળી શકવાના 
નથી. 


પ'નબ ઉપર સીતમ ગુજયે છે; અને જે દહાડે એક પણ પ'નનખીને પેટે ચાલવુ' પડચું 
તે દહાડે આખુ' હિન્દુસ્તાન પેટે ચાલ્યુ' એમ માનને. ને આપણે હિન્દના નામને લન્તવવા ન 
માગતા હેોઇયે તો આ નામે।શીને ધોઈ કાઢયે જ આપષે। ફટકે। રલે. આ ખે સીતમોની દાદ 
મેળવવા મહિનાઓ થયાં આપણે મથી રહ્યા છીયે, પણુ હજી બ્રિટિશ સરકારને આપણે વાળી 
રાકયા નથી. પ્રન અત્યાર સુધી આટઆટલુ' કર્યા પછી--આટઅદટલે। જુસ્સે! અને લાગણી 
ખતાવ્યા પછી માત્ર પોતાની કોધની લાગણીઓનુ' પેો।કળ પદર્શન કરીને જ બેસી રહેવાનુ 
પસ'દ કરશે ? પ્રમુખ સાહેબે પોતાના પ્રાર લિક ભાષણમાં પ'્તબના સીતમે।નું જે દિગ્દર્રાન 
કરાન્યુ' એનાથી વધુ તાદૃશ વિવેચન તમે ડદી સાંભળેલું? આવી હાલતમાં નાખુશ અધિ- 
કારીઓને ન્યાય કરવાની ફરજ પાડયા વિના, ખુનથી ખરડાયેલા તેમના હાથોની ગમે તેવી 
ભારે મહેરબાની પણુ સ્વીકારવા પહેલાં તેમના દિલના પશ્ચાત્તાપ નયા વિના, કાચેસને આ 
ખાબવતમાં દાદ મેળવવાને, પેોતાનું તામ અને પોતાની ઈન્જત ન્નળવવાને બીન્તે રસ્તે। જ 
ક્યો છે ? 


કેવળ આ જ કારણથી છું મારી અસહકારની યોજના તમારી સમક્ષ મુકી રલે છુ 
અને તમને આગ્રહ કરી રલે છું' કે ખીછ કોઈ પણુ યોજનાને એની અવેજીમાં તમે 
સ્વીકારતા ના. મારી યોજનાનો મને આગ્રહ છે એટ્લા માટે હુ' તમને આમ નથી ડહેતે।. 
મારા કહેવાની મતલબ એ છે કે ખૂબ વિચાર કરી ન્ેતાં મારી થો!જનાના કરતાં ખીજી 
ચે।જના તમને ચઢીયાતી ન લ્રાગે તે! તમે એને નામ”તુર કરન્ને. આ યોજનાને પ્રનત તરફથી 


તા? ૧૯-૯-૧૯૨૦ 


પૂરતા પ્રમાણમાં ટેકો મળ્યો છે એવે હુ' દાવો! ઠકરૂ' છુ' અને તેનો અમલ કરે તો 
ડમે એક જ વરસમાં સ્વગજ્ય મેળવી રાકો એ તમને ફરીથી કહેવાની હુ' હિમ્મત કરૂ' છુ. 
આ ગ'નવર સમાજ આ ઢરાવને માત્ર પસાર ડરે એટલુ' ખસ નથી, પણુ દિનપ્રતિ'દંન 
વધુ વધુ નેસપૂર્વક પ્રનત તેને અમલમાં મુકે ત્યારે જ એ ફળદાવી નીવડે તેમ છે. આ 
અમલી કાર્ચક્રમ દેરાની અત્યારની સ્થિતિને પૂરેપૂરી લક્ષમાં લઇને # ગોઠવવામાં આન્યો છે. 


અસહકાર સિવાય ખીને એક માર્ગ પ્રન્ન સમક્ષ હતે।, અને તે તલવાર ખે'ચવાને।. પણ 
હિન્દની પ'સે અત્યારે તલવાર નથી. નને તેની પાસે તલવાર હેત તે! હુ' નણું છુ' કે તેણે 
અસહકારની આ સલાહને કાન સરખાવે ન દીધે! હોત. પણ હુ' તે! તમને એ નણાવી દેવા 
ઇચ્છુ' છુ' કે ખુનામરષીને રસ્તે નાખુશ રાજ્યક્તાઓના હાથથી ન્યાય પડાવવા ઈચ્છતા હરો! 
તો તે માર્ગે પણુ આ અકહકારના કાર્યક્રમમાં જરૂરી એવી ત!લીમ અને આપભેોાગ એ બે 
વસ્તુએ વગર તમારૂ' ચાલવાનુ નથી. બેતાલ ભેન્ન'વાળા બહારવઢીઆએએ લડાઇ જતેલી 
મે' આજ લગી નથી સાંભળી; પણ પોતપેતાનુ' નાકુ' સાચવી ૨હીને માથું હાથમાં લઇને 
મરવાવાળા ડવાયતી લશ્કરે લડાઇએે! જતેલી મે' તેમ તમે પણ ન્નેઇ છે. તમારે ભથ્રિટિશ 
સરકારને, અચેજી પ્રજને કૈ યૂરોપની સામટી પ્રન્તઓને એક વખતનો પૂરો! ફડચો કરી 
નાખનારી લડાઈ આપતી હોય તે। આપણે તાલીમ અને આપભે।ગને કેળવવાં જ પડવાનાં. 
એ તાલીમ અને આપલે।ગની સ્થિતિએ પ્રન્નને ચડેલી ન્તેવા ઠું ઉત્સુક છું, એ રિ*્તિ ન્નેવા 
હું ઉતાવળે! થવો છું. બુષ્દન્‍િબળમાં આપણે પછાત નથી. પણુ છું ન્તેઉ' છુ' કે રાષ્ટ્રીય પાયા 
પર હજી આપણામાં આપભે।ગ અને તાલીમ નથી આવ્યાં. કોટુમ્મબિક ક્ષેત્રમાં તો દુનિયાની 
બીજી કે!ઇ પ્રન્નએ નયો કેળવ્યાં એટલાં તાલીમ અને આપભેોાગ આપપગ્ઞે કેળવ્યાં છે. એ જ 
જૃત્તિને રાષ્ટ્રીય વહેવારમાં પણુ દાખવવાને અત્યારે હુ' તમને વીનવી રલ્રો છુ. 


હું હિન્દના એક છેડાથી ખબીન્ન છેડા સુધી એ વાતને। પત્તો મેળવવા ફરી રલો છું કે પ્રન્‍્તમાં 
ખૂરા પ્રન્નકીય જીસ્સે। આવ્યો છે કે નહિ, પ્રન્ન રાષ્ટની વેદી ઉપર પોતાના ધન, પોતાનાં 
સ્રીપુત્ર અને પેો।તાના સર્વસ્વનું બલિદાન આપવા તેયાર છે કે નહિ. અને ને પ્રન્ન ઠશુ 
બાજી રાપ્યા વગર પે'તાનું સર્વસ્વ હોમી દેવા આજે તેયાર હોય તે! આ જ ક્ષણે સ્વર!ાજ 
હું તમારા હાથમાં મુકાવી દેવડાવવા તેયાર છું. આટલે! આપભે!।ગ આપવા પ્રનત તેયાર છે? 
ખુશી છે? શક્તિમાન છે ? માનચાંદવાળા પોતાના ખિતાબેો! અને માનના હે।દ્ાઓઆ છેડી 
દેવા તેચાર છે ? માખાપે। દેશની લડત લડવા 'બાતર પોતાના છેડકરાઓની પુસ્તકી 
કેળવણી બૂડાડવા તેયાર છે? હું તે કહુ' છુ' કે જે રાળાએ અને કૅૉલેત્નતે સરકાર માહે 
કારકુનાો કાઢવાના કારખાનાં માત્ર છે તેમાં છોકરાઓએ ન મોકલવાથી આપણે છેકરાઓની 
કેળવણી ડૂબાવીયે છીયે એમ ન્યાં સુધી આપણે માનતા હેોઇફા' ત્યાં સુધી સ્વરાજ 
આપણાથી સે'કડો ગા$ દૂર છે. ખીજ પ્રન્નના હાથ હેઠળ પડેલી કોઇ પણુ પ્રન્ન એક હાથે 
એની મહેર્ખાનીને સ્વીકાર કરતી ન્ય અને બીજી બાજુ રાજ્યકર્તા પ્રન્ન તેને માથે જે 
બાન્ત અને નેખમદારી નાખે તેને ફગાવતી જાય એ -ન બની શકે. વિજતાએના તરફથી 


આપભે।ગ-. 
અને 
તાલીમની 
કેળવણી 


શતેહના 
મૃળાક્ષ૨ 


જલ 


ઇજ્જત 
આબખરેને : 
ખાતર 


ધારાસભાને। 
બહિષ્કાર 


વિદેશી 
માલને 
ખહિષ્કાર 


તા. ૧૯-૬-૬૯૨૦ 


આવતી કે।ઈઇ પણુ મહેરખાની જીતાચેલી પ્રનના ડલ્યાણુની ખાતર નહિ પણુ રાળ્યકર્તાઓના 
જ લાશની ખાતર હેય છે, એ વાત જે ક્ષગે કોઇ પણુ પરાધીન પ્રનનને સૂઝી આવે છે તે જ 
ક્ષણુથી એ પ્રન્ન રાનન્યકર્તાઓને દરેક ન્નતની મરજીયાત મદદ આપવી ખ'ધ કરે છે અને તેવી 
મદદ આપવાની ચોખ્ખી ના પાડે છે. આપણી સ્વાત'ત્ચની લડતની કતેહના આ મૂળાક્ષર 
છે. પછી તે સ્વાત'ગ્ય સામ્રાન્યની અ'દરનું હોચ કે બહારનું. 


મારા દેરાબન્ધુએઆ મારી આ વાત બરાબર સમજ લે એમ છું ઇચ્છું છું; અને આ 
વાત તેમને ગળે ને ન ઉતરતી હેય તે। મારા ઠરાવને નામ”નુર કરવો! એ ન તેમની ફરજ 
થશે. હિન્દુમુસલમાન વચ્ચેની ખરી એડતાને હું ત્રિટિરા નેંડેના સબ'ધના કરતાં હન્નર્‌ા 
દર્જ વધુ કિમતી ગણું છું અને એ સ'બ'ધ તથા હિન્દુમુસલમાન એડતા એ બે વચ્ચેથી 
કોઇ પણ્‌ એક જ પસ'દટ કરવાનું મારે ભાગ આવે તો હું હિન્દુમુસલમાન એકતાને જ પસ'દ 
ડરૂ' અને બ્રિટિશ સ'બ'ધને જતે! કરૈ. તે જ પ્રમાણે એક ખાળી પ'નનબની અને તેથી આખા 
હિન્દની ઇજ્જત, અને ખીજી ખાળી હિન્દમાં અમુક વખત પૂરતી અ'ધાધુંધી, છોકરાએની 


* કેળવણીની ધૂળાધાણ, અદાલતોની અને ધારાસભાઓની ખ'ધી, બ્રિટિરા સ'બ'ધને ત્યાગ, એ ખે 


વચ્ચે પસ'દગી કરવાનું આવે તેપણ હું પ'ન્તબ અને હિન્દનું માન અને તેની સાથે આવનારાં 
અ'ધાધુંધી, શાળાઓ, અદાલતે! વગેરેની બ'ધી અને એ ત્તેડે આવનારી બધી અવ્યવસ્થાને 
જ રજ પણ આડાનાર્ની કયો વગર વધુ વ્હાલાં કરં. તમારાં અ'તર પણુ તેટલાં જ બળતાં 
હે!ચ, તમે પણ્‌ ઇરલામી ઈજ્જત અક્ષત રાખવા મારા જેટલા જ ઉત્સુક હે, પ'નબની આખર 
નિષ્ઠલ'ક કરવા તડફડતા હે, તે! વગરસ'કેચે આ ઠરાવ તમારે મ'જીર કરવે। ઘટે. 

પણ્‌ આટ્લુ'યે ખસ નથી. મૂળ મુદ્દાની વાત ઉપર તે। હજી છું નથી આવ્યા. ત 
વાત એ જ કે ધારાસભાએને ઉમેદવારોએ તથા મત આપનારાઓએ સ'પર્ણુ બહિષ્કાર કરવે।. 
આ જ અત્યારે મુદ્દાનો પ્રશ્ન થઇ પડચો છે, અને ખીજ નાનીમેો।ઢી બાખતો।માં માંડ૦।ળ થશે 
તોપણુ આ સભાના મતમાં જે તડો પડવાનાં હશે તે તે આ જ પ્રશ્નની બાબતમાં 
પડરો એ છું નણું છું. ધારાસભસાએ મારફત રવરાજ મેળવારો કે ધારાસભાને ત્યાગ 
કરીને? ધારાત્રભાઓ દ્વારા સ્વરાજ મેળવવાની વાતમાં પ્રશ્નની શ્રષ્દદા છે ખરી? 
આ બાખતમાં અત્યારે હું વધુ દલીલ નહિ કરં. ધારાસભાઓને! ખહિષ્કાર ન કરવાની 
તરફેણમાં જે જે દલીલે। ર“ થશે તેનો જવાબ છું પાછળથી આપીશ. હાલ તે! એ#કું જ 
કહીશ કે જે ખ્રિટિરા સરકાર અને તેના અત્યારના અમલદાર ઉપરનો આપણે! 1વશ્વાસ 
તટૂન ઉડી ગયો હોય, ને આપણે માનતા હોઇયે કે બ્રિટિરા સરકારને તેનાં ' દુષ્કૃત્યોને 
સે કોઇ પણ ન્તતનેો પશ્ચાત્તાપ નથી થયો, તો આ સુધારાઓ મારફત અ'તે સ્વરાન્યે 
મળશે એમ તમે માની શકે જ કેમ? 

પ્રન વિદેશી માલને! બહિષ્કાર કરે એમ ઠું અવશ્ય ઇચ્છું છું, પણુ અત્યારે તે ન બની 
ચરકે તેવી વાત છે એ પણુ ડું નાણું છું. ન્યાં સુધી સોથોટાંકણીઓને સાર્‌ પણુ આપણે 
પરદેશના મ્હોં સામુ' ન્નેવું પડે છે ત્યાં સુધી વિદેશી માલને! બહિષ્કાર અરાકય છે. પથુ «તે 


8, ૧૯-૯-૨૬૨૦ 


તમે મુકામે પહાચવાને અધીરા થયા હે! અને ગમે તે ભોગ આપવા તેયાર હો, તતો રહુ 
દખૂલ કરૂં છું કે પરદેશી માલનો સ'પૂર્ણુ બહિષ્કાર કરી બતાવીને આખ મીંચીને ઉઘાડા 
એટલી વારમાં હિન્ટ પે।તાનું સ્વાત'-્ય મેળવી લઇ શકે તેમ છે. આથી આ ઠરાવમાં ઉમેરેલે 
સુધારો બગરઆનાકાનીએ મે સ્વીકાર્યો. એ મારા મૂળ ઠરાવની સુંદરતાને જરા ખગાડે છે એટથું 
જ. મારા નમ્ર અભિપ્રાય મુજબ ઠેરાવમાંના ખહિષ્કારને લગતા એ રાખ્દો કાર્યક્રમના 
સમતે!લપણુાને જર્‌ર૨ બગાડે છે. પણુ અહીં' હું સ'ઘાડે ઉતારેલા કાર્યકમની વકીલાત કરવા 
પ ઉભે।. મારે તે। પ્રનનની આગળ વહેવાર્‌ કાર્યક્રમ સુકર્વી છે. અને હું સ્હેજે કબૂલ કરે 

દ્ર વિદેશી માલનો! મહિષ્કાર ને આપણ!થી થઈ શકે તે! એ ન્નેર!ાવર વસ્તુ છે. આવે 
છ અને સ્વર ખત્તે તમને પસ'દ હોય તે! તે ઠરાવના છેલ્રા પૅરેત્રાફમાં છે. 

અ'તમાં છું તમને આ બાબત ખૃખ ઉ'ડા વિચાર ડરીને મત આપવા અને મારા 
તરફનો અ'ગત ખ્યાલ તદન છેડી દેવા વીનવું છું. મે દેરાની સેવાએ ખન્નવી હે।ચ તેના 
ખ્યાલને પણ તસે વચ્ચે આવવા દેરો। નહ. એની કિમત અહી ન હોય. છું પ્રન આગળ 
મુક તે કાર્યકમ ભૂત વગરનો! ૮ હોય એવે! માર્‌ લેશ દ્રાવો નથી. હું એટલે જ દાવે! 
કરૂં છું ?ે સે* આ કાર્યકમ તૈયાર કરવા પાછળ ઘણી જ મહેનત ઉઠાવી છે, અત્ય'ત વિચાર 
કન છે અને વહેવાર હેય તેવો જ તે કાર્યકમ ઘડવાને! નિશ્રચ મે કાયમ રાખ્યો છે 
આ ખે વાતે! તે! તમે ગણતરીમાં «ર્‌૨ લેકે. તમારી પઃસે કામ ડરનાર્‌ં મડળ પણ 
તૈયાર છે. અત્યારે આ ધેોરરણ ઠરાવતી વેળાએ જ હાલ ભલે વિચાર પૂરતા જ હેય, પણ 
મારા કાર્ચકમને પ્રત્યક્ષ ડખૂલ કરનારા હન્નરા અનુયાયીઓ તમારી નડે ઉભા છે. 

. ઉપલપ ઠરાવ સાસ રજી ડરવાસાં આવેલા વાધપ્એપ્નેપ જવાબ 

ઠરાવ સાસે રજી ડર્વામાં આવેલા વાંધાએ।ાને જવાબ આપવાને! માર્‌ે ધર્મ છે. ભાઇ 
જમનાદાસને તમે ન સાંભળી લીધા એ તઇ છું બહુ દિલગીર થયે! છું. 

બધા વાંધા મે' ખૂબ થ્યાનપર્વાક સાંભળ્યા, પણ તે મારે ગળે નથી ઉતરી શકયા. મિ. 
જીણા અને દાસ કહે છે કે માર્‌ કાર્યકમ અવહેવ!રૂ છે. હું તે કહું છું કે એમાંનો કોઇ પણુ 
ભાગ અ! જ આ ઘડીએ અમલમાં સુષ્ટી રાકાય તેમ છે. વળી નિરાળે। અને વષીલાતે। બ'ધ 

કરવાનરી બાબતમાં “ રફતે રફતે ' શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો છે એ ક'ઈ આ વેૉોજનાનું 

અવલેવારૂપણું પૂરવાર નથી કરતે. એ આપણી ડુર્બળતાનેો અવશ્ય સૂચક છે. પ્રન્તમાં જેટલી 
ધગરા આવી હશે અને કામ ડરનારાએ જેટલે અ'શે આ કાર્યક્રમ સફળ ડરવા લે।હીનું પાણી 
કરશે તેટલે દૃરજ્ઝે એ દીસી આવરો. બાછી અસહકાર-સમિતિ ન્યાં સુધી હયાત છે ત્યાં 
સુધી તે। એ આવી અને બીજ અનેક કલમોવાળે। કાર્યક્રમ પ્રનન આગળ મુક્યાં જ કરરે. 
મારા દોઢ જ મહિનાના અતુભવથી મારી ખાત્રી થઇ છે કે પ્રન્નમાં પરતી લાગણી છે અને 
આ કાર્યક્રમ અમલમાં સુકવા લેકે! તૈયાર છે. 

એથી ઉલટું પરદેશી માલનો બહિષ્કાર ખરેખર અરાકચ છે એ ડલ્પનામાં ખરાબર 
હેય તેોપપણુ પ્રનન ચાહે તે આજે જ અમલમાં મુકી રાકે એવે। વહેવાર્‌ ઠાર્ય કમ જ પ્રનત 
સમક્ષ મુકવા છું ઉત્સુક છું. 


૪લ્પ 


મહેનતથી 
ઘડેલે। 
કાર્યક્રમ 


વહેવાર્‌ 
કાર્યકમ 


૪૯૬ 
ચુદ્ધકાળમાં 


"નિરાળે। અને 
અદાલતે। 


'ભ્રિટિરા 
રાષ્ટ્રને નોટીસ 


ધારાસભા 
અ 
“વિરોષધનીતિ 


ખષારાસભા 
અને 
લોકમાન્ય 


તામ ૧૯-૬-૧૯૨૦ 


એક વાત ચોખ્ખી કરવા હું ખાસ ઉત્સુક છું. ને તમે અસહકારનો કા્ચક્ર્મ મ'જુર 
કરો તે! આવતી કાલથી જ છોકરાંઓને નિચાળમાંથી ઉઠાડી લેવાનું અને વકીલાત ખએ 
કરવાનુ” તમારે માથે છે એ ધ્યાનમાં રાખને. ને તુરત તેમ કરવા તેચાર *ન હો તે! જ 
“રફતે રફતે ' વિશેષખ્ તમને વિચાર ઠરવાનેો વખત લેવા પરતી જેટ આપે છે. આ તે। પાચા 
વગર ધર ખાંધવા વાળી વાત છે. છે।કરાંએને કેળવણી આપ્યા વગર સુંદર મડાન તે! શું પણ 
ધાસનું ઝુ'પડું પણુ હું ન ઉબ્નુ ઠરી રાકુ*. પણુ પ્રનન એકવાર લડ!ઇમાં ઉતર્‌ી--પછી તે 
લોણહીવાળી હેય કે વગરલોાહીની--એટલે તત્કાળ એની નિરાળે। અને અદાલતે। બ'ધ જ પડવી 
નેઇયે. મે' બે લઇએ નતે નિહાળી છે. ત્યાં તો લાગલી જ અદાલતે। ખ'ધ પડેલી મે 
નેઇ, કાર લોકે!ને પોતાના ખાનગી કજીઆને। વિચાર કરવા જ7૪ુરસદ ન રહી; અને નિરાળે। 
અ'ધ પડી, કારણુ માબાપે।એ ન્નેયું કે એવા આપત્કાળની વખતે તેમનાં છોકરાઓને માર્ટ 
ઉંચામાં ઉ'ચી કૈળવણી એ જ હતી કે તેમણે નિરાળે જવું અટડવું. આ ખે બાખતે। જ 
આપણી લાગણી અને ધગરાની ક્સેો।ટી છે. 


બ્રિટિરા રાષ્ટ્તે અગાફ નોટીસ આપ્યા વગર અસહકારમાં સ્વરાજની માગણી ભેળન્યા 
સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે; પણુ મારા ઠરાવમાં સ્વરાજની સ્વત'ત્ર માગણી નથી 
કરવામાં આવી. થચા તેવા જુલમા ફરી ન થવા પામે તે માટે સ્વરાજ સાધનરૂપે જરરી છે 
એમ કડેવામાં આવ્યું છે; અને પાલખાબુની સૂચનામાં પણુ મીશન વિલાયત રલયુ' ડામ કરૅ 
તે દરમિયાન અમુક બાબતોનો! આવતી કાલથી જ અમલ અને ખીજીની તૈયારી કરવાતું તે 
છે જ. તે! પછી એને જ નેઢીસની મુદત માની લેવામાં શે। વાંધો ? 


ધારાસભાઓન। ખણછિષ્કારની બઃખતમાં તે આટઆટલી ચર્ચા વચ્ચે એક પણુ 
વજુદવાળી દલીલ મે' ન સાંભળી. ૩પ વર્ષ માં ધારાસશાએ મારફત આપણે ડ'ઈક કરી 
રાકયા છીયે એટલે! એક જ ખફટ્દે! સૌને મ્હોડે મે સાંભળ્યો, જે મને કબૂલ છે; અને આપણી 
બહુમતી થાય એટ્લે ત્યાં રહીને આપણે વધુ ત્રાસ આપી રાકીયે અને સરકારને ઉભી પણુ 
શાખી દઇ રાકીયે એ પણુ મને માન્ય છે. પણુ ઇગ્લ'ડના ઈતિહાસના અભ્યાસી તરીકે 
હું નેઇ રાક્યો છું અને વિલાચતમાં એ વાત અત્યારે સિદ્ધાન્ત રૂપે મનાચ છે કે હરકેઇ 
સસ્થા વિરોધમાંથી ઉલટ્ટુ' પોષણુ મેળવે છે અને ૬દ્દ પામે છે. 

સરકાર આજે નેંશનાલિસ્ટોને ધારાસભા ખહાર રહેલા ન્તેવા નથી માગતી. છું ચોઝસ 
માનું છું કે ધારાસભામાં જવા ઠરતાં ધારાસભાની બહાર રહીને જ વધુ દેરાસેવા થઇ રાફે 
છે. હિન્દના એકપૂરા લોકમાન્ય ધારાસભ્રાની બહાર રલા તેથી જ આવડી અલૌકિક લોકસેવા 
કરી રાકયા. એ ધારાસભાર્મા ગયા હોત તે! કરોડો હિન્દીઓ ઉપર આવી નદુઇ અસર 
ચલાવી રાક્ત ખરા ? અસહકાર વિષે તેમને મત તમારી આગળ રજી કરવામાં આવ્યે! છે; 
પણ તેની સાથેની ખીજ વાત તમને નથી કહેવામાં આવી, તે મારે કહેવી રહી. તેમના 
મરણુ અગાઉ પદર દિવસ પર હું તથા ભાઇ રૌકતઅલી તેમને મળવા ગયા ત્યારે તેમણે કલ્રુ' : 
હતું કે હું પોતે એવા મતને ખું કે ધારાસભામાં જઇને જરર પડે ત્યાં સરકારને હરડત : 


તા. ૧૯-૯-૬૧૨૦ 


કરવી અને જરૂર પડે ત્યાં સહકાર કરવે। એ ખહેતર છે,' પણુ ભાઇ રૌક્તઅલીએ તેમને 
પૂછયું કે “ આપે દિલ્હીમાં મુસલમાનોને વચન આપેલું તેતું જી'? ' લેકમાન્યે જવાબ આપ્યો 
૩ “અલબત્ત, ને મુસલમાનો કરશે'-- અને આ શખ્દેપ કેવળ ધારાસભાના બહિષ્કાર પૂરતા જ 
નહેતા--“તે! છું તમને મારો કોલ આપું છું કે મારો પક્ષ તમારી ન્નેડે જ રહેશે. ' 
અને આ ધારાસભાઓ શુ' છે? શું તમે એમ માને છે। કે ત્યાં જવાથી અને જઇને 
ચર્ચા ડરવાથી તમે બ્રિટિરા પ્રધાનો ઉપર અસર કરી તુર્કી નતેડેની શરતો ફેરવાવી શકવાના 
છે1 અથવા પ'નબને માટે પશ્ચાત્તાપ કરાવી રાકવાના છે।? માલવીયાજછ કહે છે કે કૌચેસ 
કમિટીની ધગીખરી માગગીઓ હવે જલદી જ પૂરી પડશે, કારણુ જુલમમાં ભાગ લેનારા 
ઘણાખરા વડા અમલદારે ચાલ્યા ગયા છે અગર જવાના છે, અને ખુદ વાઈસરાય પણુ 
ઉનાળે। આવતાં જશે. હું માનપર્વાક જણાવું છું કે મે" પોતે તે। આટલં ન કરાવવા રિપોર્ટમાં 
કલ્ષમ નથી વાપરી. મે' તે આ વિષે ચચાં થઇ ત્યારે એ ન વાત પર ભાર મુક્યો હતે! કે 
અમલદારોને તેમની નાલાચ%ી અને જુલમાટની દૃષ્ટિએ # ખરતરફ ડરવામાં આવે, તેમની 
મુદ્ત પૂરી થયે નહિ; અને વાઇસરાયને પણ તે તેની મુદત પૂરી થયા અગાક રાજનામ્રું 
ન આપે તે! રશિટાચર થવાની ફરજ પાડવામાં આવે. સુદત પરી થયે તે! વાઇસરાય જુ ક્ર 
ખીન અમલદારો શુ, કચારે નય છે એ લઇને મારે શુ' કરવુ' છે ? મારે તેમની પાસે 
પશ્ચાત્તાપ કરાવવે। છે, તેમનાં અ'તઃકરણુ ખદલગાં છે; અને તેમાંનું ડશું તો હું નથી જ 
નેતે.. એવી સ્થિતિની અમૃતસર કૌમેસ વેળાએ મે' ઉમેદ રાખી હતી તેથી જ સરકાર ન્ેડે 
સહકાર કરવાની તરફેણમાં મે' કૌમેસને તે વેળાએ એટલે। બધો આગ્રહ કયોડ હત્તેો. પણ 
પાછળથી મારી આંખો ઉઘડી અને ૬ઃખી અ'તઃકરણે મે' નનેચું કે ભિટિરા પ્રધાનમ'ડળે કે 
હિન્દી સરકારે કોઇએ મૂળથી જ કદી હિન્દનું ભલું યુ. નથી* પપ્રાત્તાપ કરવાને બદલે 
તમને ઉલટ દેખાડી દેવામાં આવ્યું કે બ્રિટિશ રાનન્ય હેઠળ નને તમારે રહેવું હશે તો જુલમ 
અને ત્રાસની આણુ તમારે માની લેવી પડશે. આટલા માટે જ હું આ ન્તલીસોની ટોળીને 
અત્યારની અદાલતે।ની અને રાષ્ટ્રીય શાળાઓ ન સ્થાપી રાકુ તે! મારાં છોડરાંઓઆના 
રિક્ષણની સુદ્ધાં ભેટ ચડાવવા ઈચ્છું છું. 
પણુ એવી રાષ્ટ્રીચ રાળાઓ પ્રથમ સ્થપાય અને પછી આપણાં [છેકરાઓને આપણે 
સાળામાંથી ઉઠાડીયે એવી રાહ ન્નેવાની ડું ચોખ્ખી ના પાડુ' છું. જર્‌ર ઉભી થરો એટલે 
સાધનો એની મેળે ઉભાં થરો. આપણાં છે।કરાઓ શાળા બહાર નીકળશે એટલે આપણા 
માલવીયાજી જ રાષ્ટ્રીય રાળાઓ માટે ફડ ઉધરાવવા ફરતા થઇ જરો. હું હિન્દીઓને 
જ્ઞાનવગરના રાખવા નથી માગતે।. દરેક હિન્દી રીતસર કેળવાય, પે।તાના રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા 
સમજતે। થાય અને પોતાને ગુલામ ખનાવનારી કેળવણી લેવા ઈનકાર કરે એમ હું ઈચ્છું છું. 
બે જ ખાખતે। છેલ્લા દહી લઇશ. પ્રન્‍્ન ઝીણા ભેદ નથી સમજી રાકતી. એને તે। એમ 
જ લાગે છે કે પ્રન્ન સરકારની ન્તેડે સહકાર કરવા ઇનકાર કરતી હેોચ ત્યાં નવી ધારાસભા 
રૂપે ભૂલથી પ્રજનના પ્રતિનિધિ મનાતા મ'ડળમાં તે! અસહકાર સૌ પહેલાં દેખાઇ આવવે। 


૪૯૭ 


પશ્ચાત્તાપ 
કયા છે? 


નલીમે।ની 
ટાળીને શેઢ 


ધારાસભા- 
ખહિષ્કારના _ 
ર ઓન લ્વાભ 


૪૯૮ 


મુસલમાને। 
ના અડગ 
નિશ્રચ 


થમ ગત - 
સ'ખન્ધ વિ? 
અન્તકરૃણુ 


તા. ૧૯-૯-૨૯૨૦ 


નેઇયે. અને તેમ થતાં સરકારની આંખો ર૨ ઉધડી જરો. વાત તે। એમ છે કૅ ધારાસભામાં 
જવાની ના પાડનારા ધારાસભાઓનો બહિષ્કાર કરીને કઇ બેસી રહેશે નહિ, પણુ દેરાના 
એકથી ખીન્ન છેડા સુધી ફરીને સરકારની નહિ પણુ લોકોની નજરે એકેએક પ્રન્નકીચ દુ:ખ 
લાવરે અને કૉંગ્રેસ પણુ દર વર્ષે એ દુ:ખોને «હેર કયો કરશે; જેથી એ*ખધાં દુઃખોનું 
નોરા આ મહાપ્રન્નમાં તે દૂર કરવાની અસાધાયણુ ધગશ આણે અને તેના મહાકોધને। સ'ચમ 
કરી તેને અદમ્ય કાર્ય રાકિતના રૂપમાં ફેરવી નાંખે. 


ધ્યાન રાખજે કૈ મુસ્લીમ લીગ તે। ધારાસભરાઓનેો સ”પર્ણ્‌ બહિષ્કાર પોકારી ચુકી છે. 
આપણે! ચોથે ભાગ એકમેર ખે'ચૅ અને ત્રણ ભાગ એથી તદ્ન ઉલટી દિરાએ ખે'ચે એ જું સાર્‌ 
છે ? બત્તે સ્વત'ત્ર છતાં એક જ દિશાએ ખે'ચતા હોત તે! જુદી વાત હતી. દરેક મુસલમાન 
ધારાસભાને। ખહિંષ્કાર કર્‌ તે! હિન્ટુએ ધારાસભામાં રહીને અડચણુ કરવાની નીતિ અખત્યાર 
કરીને કરો॥ લાભ ઉઠાવી શકે ખરા ? મુસલમાનો તે! ધાર્મિક દાઇએ ધારાસભામાં 
જઇ વફાદ્ટારીના સોગ'દ લેવાને પાપ માને છે. અહી વહેવાર્‌ મનાતી રાજનીતિના 
હિમાયતી આગેવાનાનું આ વાત તરફ હુ' ખાસ થ્ચાન !'ખે'ચુ' છુ. નો તમે એમ 
માનતા હો કે મુસલમાનોના ઠરાવ નામતા «7 છે તો મારી દલીલ અલખત્ત ભાંગી પડ છે. 
પણુ ન તમે માનતા હે। કે મુસલમાનો ઉંધમાં વ!ત નથી કરતા, તેઓ થયેલા અન્યાચથી 
કકળી રહ્યા છે અને દિવસ જતા નય છે તેમ તમ એ અન્યાયની લાગણીઓ મેળી 
પડવાને કે ભૂલાઈ જવાને બદલે વધુ ને વધુ તીત્ર થતી જવાની--તે। તમે નેેશે। કૈ હિન્દુ 
મદદ કરે કૅ ન ડરૅ તેો।પણુ મુસલમાનો! તો આગળ વશ્ધે જ જવાના. એ « ખાખબતનેો 
નિણુચ આ જઝમેસે કરવાને! છે. તેથી છં માનપૂર્વક «ણાવું છું કે મે' વગરવિચાર્યેચ આ 
રસ્તો નથી પકડ્યો, વગરવિચાર્થા મારા જેવા એક સામાન્ય, એકાકી, ભૂલ કરનારા માણુસે 
દેશના સારામાં સારા આગેવાને! સામે ઉભા રહેવાનું માથે નથી લીધું. એમાં જ છું તો ધમ 
તેઇ ૨દ્યો છું. હિન્દુમુસસમાન વચ્ચ એકતા કરવી હે।ાય, અને તે કાયમની કરવી હોય તે! 
અત્યારે ન્યાં સુધી મુસલમાની. ખાનદાન રસ્તે, 'જુનામરકી વગર, ગેરબ્યાજખી માગણીઓ ન 
કરતાં ન્યાયની માગણી કરી રલા છે ત્યાં સુધી હિન્દુઆએ સ'પૃણ્‌ રીતે તેમની પડખે 
ઉભા રલ્ધા વિના છટકે નથી. 


હું તમારે! વધુ વખત નહિ રેકું. મે વકીલ ન બનતાં નિષ્પક્ષપાતપણે દરેક દલીલ 
તમારી સમક્ષ મુષ્ટી છે. મે' તો પ'ચ તરીકે આ વસ્તુ તમારી પાસે મુકવા પ્રયત્ન કરવો છે, 
જે માટે હું માલવીયાજનો આભારી છું. એમને છું એટલા માનું છું કે એમને રીઝવવાની 
ખાતર છું પ્રાણ આપતાં પણુ ન અચકાઉ'. પણુ ફેરજ અને અ'તઃકરણુના અવાનની વાત 
આવી પડે ત્યારે તે! એમના પ્રત્યેની મારી ફરજમાંથી પણુ હું મુક્ત થાઉ છું અને એઓ 
પણુ મને મુક્ત ઠરે છે; અને ને હું એમને માન આપતે। છતો! એમના મતથી જુદો એવે 
મારા અ'તઃકરણુને શુષ્દ્ લાગે છે તે માર્ગ લઈ શકુ ધું, તો આ મ'ડપમાં મળેલાં સર્જ 
ભાઇખહેનેોની પાર્સૈથી પણુ છું એ જ માગી લક' છું કે મારા પોતાના વિષેનો કોઈ પણુ 


ફન 


' તા. ૨૬-૯-૧૬૧૦. 


-નતને। "ખ્યાલ તમારે મત ખાંધવામાં બિલકુલ વચ્ચે ન આવવા દેતાં તમે આ ઠરાવ ૬પર 
તમારો મત આપને. અ'તે, ને તમે આ ઠરાવ મ'જુર કરો તે। તે ઉધાડી આંખે કરન્ને- જને 
તમારામાંથી દરેક જણુ દેરાને માટે અને કાયમની હિન્દુમુસલમાન એકતાને માટે ઠરાવમાં 
સૂચવેલો આપભે!ાગ આપવા તેયાર અને રાક્તિમાન હે।, તે! વગરઆનાકાનીએ આ ઠરાવ 
પસાર કરને; ન હે તે! તેટલી જ ટદહતાપૂર્વ્ક તેને નામ'«ૂર કરવાનું બળ ખતાવન્ે. 


ૂ્સ,..-&.48*-..............નત, ........હાત. તા. ટાભાવાઇતાતા,. “ખ. -. .... “હ. ..તક.......... ... «.............. -............... 






તા. ૨૬-૯-૧૯૨૦ 
ગુજરાતની ફરજ 


ગુજરાત હંવે શુ' કરશે એ સવાલ સ્હેજે ઉભે! થાય છે* ગુજરાતે કૉંગ્રેસ થઈ તે 
પહેલાં જ ધારાસભાને।, નિશાળોાને! અને અદાલતોને। બહિષ્કાર કરવાને! વિચાર કરી 
નાંખ્યો, તેને કૅગ્રેસે બડાલ રાખ્યો; એટલે ગુજરાતની એેવડી કરજ થઇ પડી. 

છતાં ગુજરાતે હજી ક'ઈ ભારે કામ કરી તો નથી નાખ્યું જવામાં આવતું. 

ઘારાસભાને। બહિષ્કાર મોટે ભાગે થશે એમ ભાસે છે, પણુ એટલેથી બસ 
તો નહિ જ ગણાય. જ. 

આપણે કેટલી નિશાળે ખાલી કરી? ક્રેટલા વજીલેએ પોતાની વજ્ીલાંત બ'ધ 
કરી ? કેટલાએ પરદેશી ફાપડનેો સર્વથા ત્યાગ ક્ષો? કેટલાએ હાથેથી કાંતવાનું ને 
હાથેથી વણુવાનુ' શરૂ કર્યું” અને કરાવ્યું ? 


આ સવાલ ક'૪ જેવા તેવા નથી. એના જવાબ ઉપરથી આપણી કસોટી 
થવાની છે. આપણે પરિષેદોમાં જઇને હાથ ઉ'ચા કરીયે તેથી સ્વરાજ મળવાનુ નથી; 
તેથી પ”નબને ન્યાય મળવાતે। નથી; તેથી પ્રસ્લામતે! માનભ'ગ અઢ્કવાને। નથા. 

વાઇસરાય સાહેખે પોતાના કાર્યથી વળી જણાવી આપ્યુ છે કે ઇન્સાકની 
આશા આપણે રાખવાની નથી. અમલદારને ટંપકા અપાયા છે. હિન્દ્સ્તાને ગુન્હેગાર 
અમલદારોને ઠંપકા આપવાની જ માગણી નથી કરી, પણું તેએને બરતર%ી અને 
તેએને યોગ્ય દડ મળવાની માગણી કરી છે. આમાંતુ' કશુ' નથી થયુ. 

છ્રીછમાં અમૃતસરના જેવો ત્રાસ નિર્દોષ અને અપગ હિન્દીએ। પર ગુ્જર્યો. 
ન્યુઝીલ'ડમાં જે ઉહ્દાઇ ચાલી રહી છે તેનો કિસ્સો ગુજરાતીઓએ વાંચ્યો હેવે 
નેધ્રયે. આક્રિકામાં રહેલા હિન્દીએના હકે। ઉપર હુમલે। ચાલી રલો છે. દક્ષિણ 
આક્રિકામાં છેતરીને હિન્દીએને નસાડવામાં આવે છે. આવી રાજ્યનીતિ જ્યાં ચાલી 
રહી. છે ત્યાં સહકાર શે! ? ' 


| 


ગુજરાતની 
ખેવડરી કરજ 


સહકાર _ 
કોની સાયે? 


૫૦૦ 


અસહકારનું 
પહેલુ 
પૃગથીઉં 


તા. ૨૬-૯-૧૯૧૦ 


ન આ રાન્યનીતિ બદલવી, આપણે અગ્રેજેના બરેબરીઆ થવુ, રવમાન જાળવવું, 
દેશને કંગાલ થતો બચાવવે।,, આપણી સભ્યતા (ને ક'ઈ હેય તે) પ્રગટ કરવી,. 
એ કર્તવ્ય આપણે વહેરી લીધુ છે. 


આ ખધુ' આપણે મેળાવડાઓથી કે યાચનાથી કરી શકવાના નથી એવો 
કેગ્રેસે નિશ્રય કર્યો, ગુજરાતીએ એ તે પહેલાં જ કર્યા. 


ત્યારે આપણુ આ કામ કઇ રીતે કરી શષ્ઠીયે? “અસહકારથીઃ એવે। આપણે 
જવાબ આપ્યે* અગ્રેજી રાજ્યતો અસહકાર એટલે આપણે સ*કાર. આ કાર્ય 
સ્વાર્થત્યાગ, દઢતા, કાર્યદક્ષતા, યોજના, તાલીમ વગેરે વિના ન જ ખની શકે. 


આપણી કેળવણીને સાર્‌, આપણા કજઆ પતાવવા સાર્‌, આપણા કાયદા 
સારૂ, આપણા પોષાક સાર્‌, જે આપણે અત્રેજ સરકાર સામું નનેધને બેસી રહેવુ” 
પડે તો આપણે કઇ રીતે અસહકાર કરી શઝીથે ? 


અનીતિમાં ચુલતાન થયેલો બાપ તેનાં છેકરાંતે કેળવણી આપતો હોય, તેમના 
કછ આ પતાવતેો હેય, તેએને સાફ ભવિષ્યના વર્તનનાં ધોરણો રચતો હેય, 
તે બાપતેો અસહકાર ત્રણે વસ્તુએ લેતાં છતાં છેકરાંએ કરી શક્ટે? અસહકારનું 
પહેલુ' જ પગથીઉ' એ ત્રણે વસ્તુના ત્યાગથી જ શરૃ નથી થતું ? અને જ્યારે છોકરાં 
એકાએક આ બધી મહેરઆનીઓને ત્યાગ કરે ત્યારે બાપના મન ઉમ્ઠર કેવી અસર 
થાય ? ખાપ તુરત પોતાતું' આચરણુ બદલી છેકરાંએતે મનાવવા નહિ જાય ? 


પણુ જે છેકરાં માને કે કેળવણીથી થતો લાભ ન જવા દેવાય, પોતાના 
કજીઆ બાપ પતાવે છે એ તે સરસ જ ગણાય, વળી ભવિષ્યને સારૂ ધારા તો 
એનાથી જ ધડાય, આ ખધી સગવડેૅ। છોડવામાં શે। અસહકાર? તે છેકરાંએ બાપની 
અતીતિ દૂર ન કરી શકે, એટલું જ નહિ, પણુ તેનાં ભાગીદાર બની છેવટે પોતે જ 
અનીતિ કરતાં થઇ જય. 


તેમ જ સરકાર અને આપણા સબ'ધતે વિષે છે. નિશાળે! દૃત્યાદિ સ્થૂળ લાભોની 
ભધલાળે આપણે તહનામાં કરીયે તો આપણાથી સ્તારાજ દૂર દૂર જતું જશે; કેમકે 
આપણુને એમ જ લાગશે કે નિશાળો, અદાલતે! વગેરે તો સરકાર જ ચલાવી દે. જેમ 
હમેશાં ગાડીએ ખેસનાર પોતાની ચાલવાની શક્તિ ખોઈ બેસે છે તેમ પર્‌ાધીનપણે 
કેળવણી ઇત્યાદિ લેનારો કદી સ્વાવલ'ખી ન થઈ શકે. 


નતા, ૨-૯-૧૯૨૦ 


આપણે આપણાં ખાળક્રેને કેળવી શફીશુ, આપણુ આપણી તકરારો પતાવી 
'શકીશુ' ત્યારે આપણામાં નવુ' જેર આવશે, ત્યારે આપણામાં સ્વત-ત્રાનો ખ્યાલ 
આવશે 

આગ્રામાં હિન્દ્મુસલમાન વચ્ચે તકરાર થઇ. અંગ્રેજ અધિકારીઓએ કું, 
"હુવે તમારા મૌલાના શૌકતઅલી અને ગાંધીને બોલાવે।.' એએએ એમ કહી 
ઉપકાર્‌ કર્યો, મૌલાના કે ગાંધીને ત્યાં જવું જ ન પડયું; પણુ દિલ્હીથી પ્રખ્યાત 
હ૪ઝીમજી અજમલખાન અને ખીન્નએ પહોંચી ગયા તે બતન્તે કોમો વચ્ચે સુલેહ કરી 
આપી. સિપાહી અને અમલદારે વિના ચાલી શકે એમ પનનને ખાત્રી થઇ. એટલે 
દરજ્જે પ્રન ચડી, રવત-ત્ર થઇ, સ્વરાજને સાર્‌ લાયક થઇ. 

આમ જેમ જેમ પ્રન્ન પોતાના કારભાર પોતે ઉપાડતી જશે તેમ તેમ તે 
સ્વવન્ત્ર.. બનશે. 

અસહકારતુ' રહસ્ય જ એ છે કે પજને પોતાની શકિતિનુ' જ્ઞાન કરાવવુ. 
પ્રનએ ન્ણુવુ' કે તેની સમ્મતિ વિતા, તેના સહકાર વિના રાજ્યત'ત્ર ચાલતું જ 
નથી. એ સમજમાં સ્વરાજતું' મૂળ રહેલું છે. લાલચથી, અજ્ઞાનથી ક્રે ડરથી પ્રન્ન 
-સહકાર્‌ કરી રહી છે ત્યાં લગી જ પ્રન્ન પરતન્ત્ર છે. માનઅકરામ ₹ત્યાદિની લાલચથી 
પ્રન છૂટે, સરકારે બનાવેલી શાળાઓમાંથી જ સાન મળી શકે છે એવી નનતના 
અન્તાનમાંથી છૂટે, અને સરકારના પશુબળના ભયમાંથી છૂટે, એટલે પ્રન સ્વત-ત્ર છે. 

આવી સ્પષ્ટ વાત ગુજરાતીઓએ તુરત સમજી લેવી નજેઇયે ને સૌએ પોતાનુ 
કર્તવ્ય નણી લેવુ ન્નેધ્યયે. 

મુખ્ય ખોટ કામદારની છે. ને પ્રામાણિક, ની નતગૃત અને અસહકારના 
' દરેક પગલાને ॥વિષે અચલિત શ્રદ્ધાવાળા કામદારો મળી આવે તે પ્રન્નને તયાર થતાં 
જરાયે વાર્‌ લાગે એમ નથી. તેથી અસહકારને વિજય થવાને સારૂ પ્રથમ કાર્ય 
'કામદારો શેધવાનુ'3છે. તેવા કામદારોની ખામી હોવી ન ન્તેધ્યે. મારી ઉમેદ છે કે 
દરેક ગામમાં એવા કામદારો મળી આવશે. 


જ્નન્‍્ન્‍--------ન્-------------- 





ગમકે વિચિત્ર સરકંચુલર ર 


કેળવણી ખાતા તર૪થી એક યાદી નીકળી છે, તેને તરજામે। નીચે પ્રમાણે છેઃ 
” શિક્ષકો અને આ પ્રાંતના કેળવણી ખાતાના અમલદારોને કહેવું નેઇચે કે સામ્રાજ્યને 
“હેતુ બરોબર સમજવવામાં અને સાપ્રાજ્ય પશુબળ અને સિપાહીસત્તા ઉપર નભે છે એવે! 


૫૦૨૬ 


સ્વાલબન 
અને મ 
સ્વત તરતા 


અસહકારનું 
રહસ્ય 


કામદારની 
બોટ 


અસહકાર ' 
સામે ખ'દુકરડી 


૫૦૨ તા. ૨૬-૯-૧૯૨૦ 


ખ્યાલ દૂર કરવામાં તેઆએ મદદ કરવી નેઇયૅ. ઉદાર ભાવના અને એકખીના વચ્ચે મિત્રતા 

અને લાગણી વધારવામાં, ખધા એકખીન્નના ભાઇઓ છે એમ માનવામાં પ્રત્યેકને ઉત્તેજન :- 
આપીને તેઓ ઉપર પ્રમાણે મદદ કરી શકે છે. આવી ભાવના મુખ્યત્વે કરીને હિન્દુસ્તાનમાં.: 
પેદા કરવાની જરૂર છે, કેમકે હિન્દુસ્તાનમાં વિરોધી લાગણીને વધાર થતે। ન્નચ છે.” 


આ યાદી કાઢનારને। હેતુ સમજવે। મુશ્કેલીની વાત નથી. આ સરક્યુલરની 
તારીખ પહેલી સપ્ટેમ્બર છે. જયાં અસહકારની વાત ચાલે ત્યાં પશુબળ કામ ન જ 
આવે, ખદુકડી નકામી નય, એ ખબદકવાળાને પણુ કખૂલ કરવું જ ન્નેઇયે. જ્યારે 
આપણે અસહકાર કરી શકશું ત્યારે બદુક્ે કટાશે, તેની ઉપર ધાસ ઉગશે ને આપણાં 
બાળક્રે તેની ઉપર્‌ રમશે. 


સાપ્રાન્યને। ને અસહકારની વાત ચાલે તો સામી સહકારની વાત ચલાવ્યે જ છૂટકે. 
પાયે! મિત્રતા સામ્રાજ્યનો આધાર્‌ પરસ્પર મૈત્રી--સહકાર ઉપર છે એમાં શક જ નથી. એ મૈત્રી 
જ્યારે મને ખોટી લાગી--લાંબા ને ડંકા વચ્ચેની દોસ્તી લાગી--ત્યારે જ મે' 
' અસહકાર સૂચવ્યો. મિત્રતા બરોબરીઆ વગ્ચે જ હોય, અને આપણે આખા જગતની 
સાથે મિત્રતા રાખવા માગીમે છીયે તેથી તેઓના ખરેાબરીઆ થવા ઇચ્છીયે છીયે; . 
તેઓના ડર ભૂલી જવા માગીયે છીયે, તેઆના પશુબળને આપણું નીતિબળથી 
જતી લેવા માગીયે છીયે. 
(મત્રતાનો આપણુ અસહકાર એ જ મિત્રતાના પાષો છે, ઉપલી યાદી એ કેવળ દભ 
અસહકાર છે ડાળ છે. એ રેતીની દોરી બનાવવા નેવે ફકટ પ્રયન છે. જે સરકારની દાનત 
ી ખરેખર આપણુને ॥મત્ર ગણુવાની ઉંય તે! અન્યાયે। દૂર કરવા ન્નેઇયે, તેમની 'વર્ત ણુકમાં 
ફ્રેર પડવા ન્નેઇથે, તેમનું હૃદય પીગળવું ન્નેઇયે. હદય પીગળે તે અનેક પાપોને! . 
પશ્ચાત્તાપ કરે, પ'નનબને ન્યાય આપે, મુસલમાને।ને જખમ રૂઝવે, તિલક મહારાજને 
તેએ ૬્રમન ગણે છે તેને બદલે તેમતા નામને સલ્તનતના સ્ત'ભરૃપે માને, વાઇસરાયે તેમતું 
નામ સુદ્ધાં નાહ લેવાને! જે ગુન્હે। કર્યો છે તે ગુન્હાની માછી માગે. તિલક મહારાજને। 
મોટામાં મોઢા ગુન્હો તો એ જ હતો કે તેમણે દીર્ધ દૃછિથી ન્નેયું કે જ્યાં સુધી 
આપણુને અંગ્રેજ અમલદાર હલકા ગણે ત્યાં લગી તેમને સંસર્ગ આપણુને હાનિકારક 
છે. તેથી જ અગ્રેજ અમલદારો તેમતું નામ લેતાં પણુ અભડાતા જ્નેવામાં આવે છે. 


સાયા * ન્યાં સુધી તેમના મનમાં આપણી અવગણુના છે ત્યાં લગી મિત્રતા વધારવાની 
પ યાદીઓ આળપ'પાળ છે. પણુ અમલદારોનાં હદય બદલાવાની આશા રાખવાને . 
આપણુને અધિકાર ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે કે જ્યારે આપણે પોતે આપણા ચાસ્ત્રિબળયી 


તા, ૨૬-૯-૬૯૨૦ 


તેઓના વેરભાવને જતી લઇશું. આપણે જ તેએને આપણા કરતાં બળવાન માનીયે 
છીયે. આપણે તેઓના જેવા થવાને ઇ્રચ્છીયે છીયે. હકીકત તેો। એવી છે કે સામ્રાન્ત્ય 
મેળવવામાં ચડિયાતાપણું નથી. સામ્રાજ્ય મેળવવામાં પશુબળ, સામ, દામ, દંડ, 
ભેદાદિ શક્તિઓતે। પ્રયાગ હેય છે. એમાં ક'ઈ નીતિનું માપ નથી. ઉત્તમતાનું માપ 
તો નીતિ જ છે, અને નીતિની પાછળ રહેલું  સામ્રાન્ય એ જ ખરૂં સામ્રાન્ય છે. 
એવું સાખ્રાન્ય મેળવવાને રસ્તો હિન્દુસ્તાને અસહકારથી સ્વીકાયેદ છે. ઉપરની યાદી 
આપણુને તો એટલું જ શીખવે છે કે આપણે! માર્ગ ખરે છે એમ આપણે પ્રતિપક્ષ 
પણુ સ્વીકારે છે, ી 


ર. હો 
ગમોરિસ્સાનો દુષ્કાળ 

ઓર્સ્સિાને। દ૬ૃષ્કાળ વધે છે પણુ ઘટતો! નથી. તેમાં “નવજીવનઃ વાંચનારાએએ 
ખૂબ મદદ કરી છે, પણુ એટલી બસ નથી. ભાઇ અમૃતલાલ ઠકર ર્‌। ૫૦,૦૦૦ની 
માગણી કરે છે. નને તે ન મળે તો કેટલાકને તો ભૂખે જ મરવું રહ્યું. 

ભૂખે મરતાને જે ત્યાં “નય તે નનેઇ શકે છે, એક ગૃહસ્થ ત્યાં થોડી મુદત 
પહેલાં જ ગયેલ. તેમણે ભૂખથી પીડાતા એક જણુને મરતો પોતાની નજરે ન્નેયે!. 
તે માણુસ ન્યાં દુકાળીઅને આપવામાં આવતું હતું ત્યાં અનાજદાન લેવા આવ્યે! 
હતો. પણુ લેવાને જવ્યે। નહિ ! 

આવે એક ખીજે ૬કાળીઓ ૬:ખને માથાં આપઘાત કરવા નીકળી પડયે. 
આપઘાત એ ગન્હે છે તેથી પોલીસે તેને પકડયો. મજસ્ટ્રેટે તેતે નામની સન્ન કરી 
છેદી મુકચોાઃ ગરીખે।ની પેટીમાંથી તેને રા. ૨૦ આપ્યા. - 

હુવે પુરીમાં સ્વયસેવકે।ની ખોટ છે. તેએ થાકયા છે. તેથી પગારદાર નેકર 
રાખવા પડથી છે. એટલે આ ખચ વષ્યું. આપણે તે ખર્ચ પૂરૂં પાડવુ' એ આપણો 
ધર્મ છે. 

જ્યાં લગી હિન્ફ્સ્તાનમાં કરે ભૂખે મરે ત્યાં લગી આપણુતે 'પાર્ટી એ!” 
આપવાને!, જમણુ કરવાને, આડબર્યુકત વિવાદ કરવાનો, એશઆર્‌ામમાં ખર્ચ 
કર્વાતો અધિકાર જ નથી, આપણે ઉત્તમ પકવાતે! પણુ ન ખાઈ શકીયે. 


આ તો મે' હિન્દુસ્તાનની ધણા કાળથી ચાલતી આવતી કગાલિયતતે। કાયદો 
કબ્ર. તેને સ્વીકાર કરો યા ન કરે. પણુ અત્યારે પુરીમાં જે વિશેષ ભૂખમરો 


૫૦૩ 


દુષ્કાળની 
ભય કરતા 


ક'ગાલિયતન 
નો કાયદો 


૫૦૪ 


ખક છર્ષન 
જનક મૃત્યુ 


મૃત્યુની 
મીમાંસા 


તા, ૨૬-૯૬-૧૯૧૦ 


ચાલી રલ્ો છે તેનુ' નિવારણુ તો આપણે કર્ષેન જ છૂટકો છે ને મારી ઉમેદ છે કે 
આ ફઠાળામાં સહુ યથાશક્તિ પતાનેો ભાગ આપશે. 


વળી ભાઇ અમૃતલાલ ઠૅકર્‌ એક ખીજ હફજીકત લખે છે તે તર 
પણુ વાંચનારતું પ્યાન ખેચવા માગુ' છું. તે લખે છે કે એક યુવક નામે 
મૃષ્ણુચ'ર નાયક હતા. તે પોતાતું કાર્ય કરતાં સર્પદશથી મરણુ પામ્યા. આ ભાઈના 
મુટુબતે આપણે દિલસોજી આપીયે. પણુ મારૂં મન તો મુબારકબાદી આપે છે. 


“ મતે મરડૅ થાય ને હું મરણુ પાઝું તેના કરતાં કે!) ભૃખે મરતાની ભૂખ 
કાપવા જતાં સર્પદ'શથી મૃત્યુ થાય તે વધારે પસ'દ કર્‌. મરડે મારા પાપથી થયે! 
હેય, સર્પદશ પણુ પાપથી હોય તોયે સાર્‌ કામ કરવા જતાં અનાયાસે એવું 
મૃત્યુ થાય તેથી મારી સદગતિ જ સ'ભવે. એથી હુ' મને ભાગ્યશાળી જ સમજું. 


ભાઇ નાયકના મરણુથી કોઇને પણુ ત્રાસ છૂટવાના કરતાં હર્ષ ઉપજે અતે 
કોઈ તેવા કામને જેખમનું માતી ન અટકે એમ ૬ચ્છુ' છું. 


હિન્દુસ્તાનમાં મરણુભય એછામાં એછે હોવે! નનેઇયે ત્યાં વિશેષ જવામાં 
આવે છે. આપણે આત્માને અમર માનતીયે છીયે. શરીરને તે હ્ષણુભગુર જાણીયે 
છીયે. આત્મા પોતાના કર્મને અતુસરીને નવા દેહે ધારણુ કરતે “ય છે. ત્યાં 
મરણુતે। ભય કે શેચ જ શે। ? ખાળક મરે તોપણુ તેતું કરજ આપીને મરે છે એમ 
માની આપણે તેથીયે કમકમાટી ન પામીયે એવું કેમ ન હેય ? બાળકનું મૃત્યુ અકાળ 
મૃત્યુ મનાય છે એ ભ્રમણા નથી ? બધાં મૃત્યુ કાળસર જ થાય. છે એમ માનવુ એ 
આપણે ધર્મ નથી ? મૃત્યુની પાછળ રહેલા બ્રમોમાંથી મુક્તિ મેળવવાની આપણુને 
ખરેખરી જરૂર છે. 


આતે અર્થ એવે તો નથો જ કે પુરસુષષયત્નને અવકાશ નથી. મૃત્યુ આજ 
આવે કે કાલ, તેનો ભય રાખ્યા વિના આપણે આપણે ધર્મ પાળવે।, ફરજ બનાવવી 
એ શુદ્દ પુરુષાર્થ છે, કેમકે તેમ ૪રજ બનવતાં આપણે અધીરાઇના દોષથી મુક્ત 
રહી અનેક પાપોથી બચીયે છીયે. છતાં ધર્મ પાળવામાં આળસ હેય જ નહિ એમ 
સમજ મૃત્યુના છેદ ઉડાડી આપણે સતત કામ કર્ચ. જ જયે. 


-------- ---:4---૦૦ -- - - - ---------૦૦ સસ 


લા? ૧૬-૯-૬૯૨૦ 


ધારાસભાનેા બહિષ્કાર 


સતદારેની ફેરજ 


કગ્રેસરી ખાસ બેઠકે મોટી બહુમતીથી નવી ધારાસભાના સ'પૃર્ણુ બહિષ્કાર કરવાને 
ઠરાવ કર્ચા છે. તેથી તવી ધારાસભાની ચુ'ટણી માટે કોઇ પણ્‌ ઉમેદવારને મત નહિં આપ- 
વાની તમારી ફરજ છે. વળી તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે ઉભા રહેનાર ઉમેદવારને તમારે 
જણાવવાની «૪૨૨ છે કે તમે એમને કે બીન્ન કોઇને પણુ તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલવા 
ઇચ્છતા નથી. તેટલા માટે તમારે તમારી સહી માટે તેયાર કરેલાં ફાર્મ ઉપર સહી આપવી 
નેઈયે અને તમારી સાથેના ખીન્ન મતદારોને પણુ આ સંબ'ધમાં જું કરવાની જરૂર છે તે 
તેમને જણાવવાની તમારી ફરજ છે. 


ઘારાસભામાં «વુ' એ શાથી રાષરૂપ છે તે તમે નણે!। છે।. સરકારે પ'નબના સ'બ'ધમાં 
ન્યાય આપવાની ના પાડી છે, બ્રિટિશ પ્રધાનોએ ખિલાફતના સ'બ'ધમાં મુસલમાન ભાઇઓને 
આપેકું વચન તે!ડચં છે, અને ખીજ રીતે તેમની ઉંડામાં ઉ'ડી ધાર્મિક લાગણીઓની 
અવગણના કરી છે. આ અન્યાચોા। આપણે દૂર કરાવવા જ નેઇવે; અને આવા અન્યાય 
કે વચનભ'ગ ફરીથી ન થવા પામે તે માટે આપણે સપણ સ્વરાજ્ય મેળવવું નેઈયે અને 
ગુલામીની દશા દૂર કરવી ન્નેઇચે* 


આપણે ધારાસભામાં જઇને આ નથી કરી શક્તા, તેમજ ત્યાં જઇને સ્વરાજ્ય પણુ 
મેળવી નથી શકતા. ઉલટુ' સરકારનાં અન્યાયી કાર્યો સામે મત આપે તેોપણુ આપણા 
પ્રતિનિધિએ તે કાર્થોના ભાગીદાર ગણાારો, અને એ રીતે મરજી વિરુદ્ધ તેઓ સરકારના 
અન્યાયનાં હથિયાર અનરો. તેથી આપણુ સ્વમાન ન્નળવવા માટે, સ્વરાજ્ય વહેલું સ્થાપવા 
માટે અને થયેલો અન્યાય દૂર કરાવવા માટે ધારાસભામાં કોઈ પણુ પ્રતિનિધિ ન મોડલવા 
એ જ એક ઉત્તમ માર્ગ છે. 


આલ-ઇન્ડિયા હે।મરૂલ 40 સોણનદાસ ડરસચ'દ ગાંધી 


માંડવી, મુંખઇ 

સતદારેનુ' જાહેરનાસુ' 

હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા તથા ઓલ-ઇન્ડિયા મેસ્લેમ લીગની ખાસ બેડકના ઠરાવ 
અવુસાર અમે નવી ધારાસભામાં ચુ'ટણી માટેના......... વિભાગના મતદારો આથી નહેર 
કરીયે છીયે કૈ નવી ધારાસભામાં (પ્રાંતિક, વડી કે રાજસભામાં ) અમે પ્રતિનિધિ 
મે।કલવા ઈચ્છતા નથી, અને આથી અમે ઉમેદવારોને ખખર આપીયે* છીયે કે ને તેએ 
અમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ ઉમેદવાર તરીકે ઉભા રહેરો તે! તેઆ અમારા પ્રતિનિધિ ગણાશે 
નહિ. ન્યાં સુધી ખિલાફત તથા પ'તખના સખ'ધમાં ન્યાય ન મળે અને હિન્દમાં 
સ્વરાન્ય ન સ્થપાય ત્યાં સુધી અમે નવી ધારાસભામાં પ્રતિનિધિ સોકકલવા ઇચ્છતા નથી. 


મતદારોને 
સૂચના 


મતદારે્‌નું 
જાહેરનામું 


ધારાસભા- 
' ખહિષ્કાર 


અ 
સ્વચ'સેવકે 


શાન્તમય 
રાન્તિ- 
નિકેતન 


તા, ૨૬-૯-૧૯૨૦ 


ચુટણીનેો વિભ્ઞાગ:-- 


ન'. સહી (પૂરં નામ) 
સરનામું તા. 


મતદારોમાં કાસ કરનારા સ્વચ'સેવડને સૂચનાએ! 


૨. સ્વચ'સેવકોએ મતદારોને કઝગ્રેસસા અસહકારનો આખો ઠરાવ અને ખાસ કરીને. 
તેમાંનો ધારાસભાના ખહિષ્કાર સ'બ'ધી ભાગ ખરાખર સમનવવે।. 


૨. મતદારોએ સહી ડરવાનું ન્નહેરનામું પણુ તેમને બરાબર સમનનવવું. 


૩* ફારમ ઉપર સહી આપવાની ના પાડનાર કોઈ પણ મતદાર ઉપર સ્વચ સેવકોએ 
કોઇ પણુ પ્રડારે દખબાણુ કરવુ' નહિ, તેમજ તેમને કોઈ પણુ પ્રકારની ધમકી આપવી નહિ. 


૪. કગ્રેસના ઠરાવ અને ધારાસભાના ખહિષ્કાર માટેનાં કારણે! સ'પર્ણુ રીતે ન સમજય।. 
હેય તેવા મતદારોની સહી કે।!ઇ પણુ કારણે લેવી નહિ. 


પ. મતદારો! તરફના વર્તનમાં સ્વચ'સેવકોએ સ'પૃર્ણ" સભ્યતા નતળવવી. 


્જન્‍રૂ-૯-૦---૦--૦--------------- 


નિચહદે અને સ'ચમ* 


“આપણે ન્યાય માગવા માટે અહી' ભેગા થયા છીથે. ને તમારે ન્યાય નેઈતે હાય 
તે ન્યાય આપવાને માટે તમારે તેયાર હોવું નેઇયે* મિસિસ બેસ'ટ તમારાં શત્રુ નથી. 
અસહકારની લડતને! આર'ભ આવી અમ'ગળ રીતે ન થાય. તેઓ તેમની વચને લીધે જ 
નહિ, પણુ દેશને માટે કરેલી તેમની ભારે સેવાને લીધે પણુ પૃજ્ય છે. તેમને! વિરોધ 
કરવામાં જેમ છું કોઇથી ઉતર્‌ં એમ નથી, -તેવી જ રીતે તેમની ભક્તિમાં પણ હુ' કોઈથી 
ઉતરૂં એમ નથી. આજે જે આત્મનિંત્રહ અને સચમની લડતમાં ઉતરવાની તમે અણી ઉપર 
છે।, તેવે સમચે આ નિગ્રહ અને સ'યમ વિનાના આચરણથી તમે દૂર રહે એમ હું અતિ- 
શય નગ્રભાવે, અને પ્રભુપ્રાર્થના સાથે તમારી પાસે ચાચુ' છું. ' 


૬ શાન્તિનિકેતનમાં એકે સપ્તાહ 


કલકત્તા કૌંગ્રેસ વખતે ગાંધીજની તખીયત ખૂબ લથડી હતી અને તેઓ દાર્જીલીંગ' 
ન7વાના વિચારમાં હતા, તેવામાં પ્રેમળ મિ. એન્ડ ઝને1 તાર આવ્યે! કે “ રાન્તિનિકેતનમ।!- 
તમને જેવી શાન્તિ અને આરામ મળરો તેવાં કોઇ દાજ લીંગ નહિ આપી રાકે; અહીં જ આવે. 


તાત, ઇ ૦ ટ "છપઇ૪” "મમ રુ...” સઇ... -_.-.- ૦-૦ હ ૭--રનઇ સાજ ૪ ....ાનયણ.--&, 


* કલકત્તા ડે!ત્રેસમાં મિસિસ બેસ' સ'ટને લોકોએ [કોએ બોલવા ન દીધાં તે વખતે કારેલા 
ઉદ્ગારોના સાર 











લા. ૨૬-૯-૬૯૨૦ 


“એટ્લે ગાંધીજી દાર્જલીંગનો વિચાર છેડી શાન્તિનિકેતન ગયા. શાન્તિનિકેતન ડલડત્તાથી 
ઉત્તરે સો માઇલ ઉપર આવેલા બોલપુર ગામની નજીડમાં આવેલુ' છે. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ 
ઠાકુરની થોડી ન્નૂની મિલક્ત હતી તેની આસપાસ ખીજ વધારે જમીન લઇ આ ખ્રહાચચોશ્રમ 
સ્થાપવામાં આવેલું છે. અનેક કેશે સુધી વિસ્તરેલા વેરાન મેદાનમાં સુંદર જક્ષોથી 
ભરેલું આ સ્થાન મો।ટા રણુ માંહે એક લીલાછમ ટાપુ જેવું વિરાજ રહેલું છે. જમીનની 
ખૂખ મોકળાશને લીધે વિદ્યાર્થીઓનાં અભ્યાસગૃહે અને આવાસગૃહેોા અને રિક્ષકેોનાં 
આવાસગૃહે। એ બધાં એકખીન્નથી ઠીક ઠીક અ'તરે ખાંધવામાં આવ્યાં છે. સૌ ગૃહે 
કલાની દષ્ટિથી ન્નેતાં કોઈ તપસ્વીના આશ્રમને શોભે એવી ઠાવકાઇથી ખાંધવામાં આવેલાં 
છે, વિધાથી ઓનાં ગ્હે સુંદર આમ્ર, બકુલ અને આમલકીની જક્ષરાજુઓથી વીંટળાયલાં 
છે, અને એ ગૃહે। અને વૃક્ષો કવિવર રવીન્ટ્નાથના, ખાળકેને માટે રચેલા “આમાદેર 
રશાન્તિનિકેતન' વાળા ડાવ્યમાં અમર થયાં છે. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથની સ્મૃતિ સૂક્ષ્મ રીતે 
તે! જ્યાં ત્યાં નજરે પડે છે; સ્થૂલ રીતે નનળળવી રાખવા માટે તેઓ સમાધિસ્થ થયા તે 
સ્થાને એક ખકુત્રશૃક્ષ તળે આરસના ચોતરા ઉપર ઉભી કરેલી આરસની શિલા ઉપર અલ્પ 
પણુ અર્થધન અને પ્રેમધન રખ્દોમાં આ પ્રમાણે લેખ છેઃ 


તેઓ અમારા પ્રાણુના આરામ 
મનના આનદ 
આત્માની શાંતિ 


આ રમ્ય વાતાવરણુમાં જજ્ઞે તળે બેસી વિધાર્થીએ અભ્યાસ ઠરે છે, અને અભ્યાસ 
વિનાના સમયમાં રવિખાખુનાં ગીતે! લલકારતા ફરે છે. હું એટ્લે સુધી તે ન જ ડહું કૈ 
ત્યાંતું જવન સ'ગીતમચ છે, પણુ એટલું તે! ખરૂં કે કોઇ પણુ ઘડીક માટે ત્યાં જનારને 
લાગ્યા વિના ન રહે કે સ'ગીત એ જ ન્નણે તેમનું જવન છે. 

રવિબાખુનું રહેવાનું ધર આ રચનાથી ખે'ક ફલીગ દૂર બાંધવામાં આવ્યું છે. મૂળ તે 
શાન્તિનિકેતનની રાન્તિ જ ભારે અને તેમાં આ તે! બધાં ગૃહોથી દૂર આવેલું એટલે ત્યાં 
અપાર શાન્તિ છે; આ ઘરમાં ગાંધીજને રાખ્યા હતા. અમે રહ્યા તે દરમિયાન વરસાદ 
આખો દિવસ પડતે! હતે! એટલે ગાંધીજને જે સૂકી હવા નેઇતી હતી તે તે। ન મળી, 
પણુ શાન્તિ અને આરામથી જે ધાભ થાય તેટલે તે! થયે! જ. 


પણુ આ શાન્તિના કરતાં મોટી શાન્તિ દેનારો તે! ત્યાંના સત્સમાગમ થઇ પડેષથે।* 
મોહનમૂતિ” એન્ડુંઝ તો ત્યાં હતા જ. તેમણે અને વિધાથીઓએ અમને પ્રેમમાં ન્હવરાવ્યા. 
પણુ ખીજી એક પૂન્ય મૂર્તિ” વવોજ્દ અને જ્ઞાન#દ્ધ ખાષુ દ્વિઝેન્દ્રનાથ ઠાકુર પણુ ત્યાં ૪ 
રહે છે. બડાદાદા--આ તેમનું વ્હાલનું નામ છે--નું વય 'એ'શી ઉપર્‌ છતાં અભ્યાસ અને 
તત્્વચિતતનમાં તેઓ નિર'તર' તિમગ્ન રહે છે, અને તેમના અભ્યાસમાં “અસહકાર'ની 
પ્રશૃત્તિને પણુ આજકાલ તેમણે અગ્રગણ્ય સ્થાન આપ્યું છે એ ન્તણીને કોઇને આન'દ 
થયા વિના રહેરો નહિં. પણુ એએ અસહકાર ઉપર આરાક છે એ તે એઓ ગાંધીજને 


૫૦૭ 


ખડાદાદા અન્દ 
અસહકાર 


શાન્તિ. 
નિકૈતનના 
પ્રાર્થના- 
મદિરમાં 





તા. ૨૬-૯-૧૯૨૦ 


મળવા આવ્યા ત્યારે જ ન્યુ. બહુ ઉમ'ગથી વાતે। કરતાં એમણે કલ્ુ', “જે વસ્તુનો મારે 
રંખી--રવીન્દ્રબાખુ--લેખે! દ્રારા, કાવ્યો! દ્વારા, પત્રો દ્વારા ઉપદેરા અને પ્રચાર કરી રલો 
છે તેને તમે આચરી રહ્યા છે! અને દેરાની સમક્ષ આચારને માટે સુકી રહ્યા છો એથી 
માશા હર્ષની સીમા નથી રહેતી. તમે દેરાની આગળ જે એક જ સિદ્ધાન્ત સુકવા નેવે! 
જે તે મુકચા છે. અસહકાર વિના આપણી આ રાજ્યકર્તાઓ પ્રત્યે બીજી કોઇ વૃત્તિ હોઇ 
રાકે જ નહિ. સહકાર સરખેસરખા વચ્ચે હોય, ગુલામ અને ગુલામના સાલેક વચ્ચે ન 
હોઇ રાકે. અ'્રેને આપણુને બરોબરીઆ માનતા નથી; તેમની સાથે ખરોખરીઆપણુ' 
“આપણે ન અનતુલવી શષખીવે ત્યાં સુધી સહકારની વાત મારે મન ભ્રમણા છે. અને આ 
વિષમતા ન્યાં સુધી પ્રવતે' છે ત્યાં સુધી સહકારમાં હું આપણુ! નારા જ ન્ેઉ' છું. પૃથ્વી 
ખિચારી સૂર્ય, સાથે સહકાર કરવા ન્નચ તે। ભસ્મ ન થઈ ન્નય ?' પછી તે। એમણે 
“અસહકાર” વિષે એક લેખ લખી આપવાની માગણી કરી. આ લેખ આજના “નવજીવન”'માં 
પ્રગટ થાય છે. 


એક અઠવાડિયાના ત્યાંના અમારા વસવાટ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ '“વાલ્મીકિપ્રતિભા' 
નામનું રવિખાખુનું એક નાનકડું નાટક ખે વખત ભજવી ખતાવ્યું. પણુ ગાંધીજને તે। સૌએ 
બધાયે દિવસ શાન્તિ જ આપી ઉતી. છેધ્રો દિવસ બધાને મળવાને! રાખ્યો હતે।. સવારે 
વિધાથીંએ। પ્રાર્થનામ'દિરમાં મળ્યા, પછી રિક્ષકેો મળ્યા, પછી ખપેોરે સ્રીઓઆ મળી. આ 
ખપધાંની સાથે થયેલી વાતચીત આપવાને! લેશ તે। છું નહિ કરૂં, પણુ ઝ્રાર્થનામ'દ્િરમાં 
થયેલી વાતચીત ખાસ વિશેષતાવાળી હોવાથી તેને! ટુંકો સાર “નતવજવન'ના વાચકોને આપી 
દેવો મને ઇછ લાગે છે. 


પ્રર્થતામ'દિર એક સાદું આરસની પરરાળતું મકાન છે. નિત્યપ્રાર્થના તે! વિધાથીઓ 
બહાર કરે છે, પણુ અઠવાડિયે કવિશ્રી હોય તે! તેઅ અથવા ખીન્ત કોઇ અધ્યાપક 
ધર્મ-નીતિ સ'બ'ધી બાધનાં વચનો ડહે છે; તે આ સ્થાને કહેવામાં આવે છે. રિક્ષકે 
અને વિધાથી ઓની સાથે મેળાપ થવાનું સે' ઉપર જણાવ્યું છે તે આ મ'દિરેમાં થયો! હતે!* 
એક નાના આસન ઉપર ગાંધીજી વિરાજ્યા હતા, સામે ગધપુષ્પ રાખેલાં હતાં, અને સામે 
વિધાર્થીએ અને શિક્ષકો ભેળા બેઠા હતા અને એક બાજુએ ખહેનો બેઠી હતીઃ. આ 
મેળાપનાો આર'ભ અને ઉપસ'હાર ખહુ સમુચિત રીતે થયે. આરભ રવિખાખુના નીચેના પ્રસિદ્ધ 
ગીતથી થયે! 
*અ'તર મમ વિડસિત કર્‌ા 
અ'તરતર હે ! 
નિર્મળ કરે। ઉજવળ કર્‌, 
ર સુ'દર કરે! હે ! અ'ત૨૦ 
* આ ગીત એટકું તે! સરળ છે કે આપોઆપ સમનરશે. કેટલાક શબ્દોનો અર્થ માત્ર 
અહીં આપીશ. 








તા. ૨૬-5-૧૯૨૦ 


ભગૃત કરે, ઉધત કરે, 
નિર્ભય કરે! હે, 
મ'ગલ કરે, નિરલસ નિઃસ“શય કરે! હે ! અ'ત૨૦ 
યુક્ત ડરો હે સબાર ? સ'ગે, 
મુક્ત કરો હે બ'ધ, 
સ'ચાર કરે સકલ કર્મે 
શાંત તે।માર છ'દ ૨! 
ચરણુપદ્મે મમ ચિત્ત નિષ્પદિત 3 કરે! હે ! 
નન્દ્રિત કરે।, નન્દિત કરો, નન્દિત ડરે! હે ! 
અ'તર મમ વિકસિત કરે 
અ'તરતર હે ! 
અતરને નિર્મળ નિર્ભય કરવાની આ ગ'ભીર પ્રાર્થના પછી ગાંધીછી શ્રોતાઓને 
સબોધીને જે અ'મેજમાં બોલ્યા તેતે! ટુ'કા સાર આ હતે: 
ભાઇએ અને ખહેને।, 
તમારી સાથે થોડા દિવસના આન'દનાો સહવાસ મળ્યો એ તે! અવણનીય છે. હું 
મારી કથળેલી પ્રકૃતિ સુધારવા અહી* આવેલે,, અને તમને આન'દ થરો કે હું તદ્ન સાને 
થઇને નહિ તે।પણુ સારી રીતે સુધરીને તે! અહીથી જઇશ જ. 
ખગાળોમાં તમારી સાથે હું વાત કરી ન શકુ' એ મને વસગ્યું લાગે છે. મને લાગે 
છે કે કોઈ દિવસ તમારી સાથે બ'ગાળીમાં વાત કરવાની મારી આશા ખરાખર ન હોય 
તાપણું મારું હિન્દુસ્તાની તમે સમજી રાકરો॥ એવી મારી આશા તે! અયોગ્ય નથી જ. 
હિન્ડુસ્તાની તમારી શાળામાં ફરજીયાત વિષય ન થાય અને તમે ન શીખી લે ત્યાં સુધી 
તમારી કેળવણી સ“પૂર્ણુ નહિ કહેવાચ. વળી એક ખીજી વાત હું તમારાથી છાની નથી 
રાખતે। કે તમારી શાળાને જતે દહાડે અતિરાય ઉધમી મધમાખોાથી ભરેલો રૂડો મધપૂડો 
થઈ રહેલી નેવાની હું આશા રાખુ છું. આપણ્‌ા [દયની સાથે આપણા હસ્તેોનો સુ'દર 
સહકાર નહિ «મે ત્યાં સુધી આપણું જીવન ખરું જવત નહિ ખને. 
મને લાગે છે કે હું હાલ જે કામમાં ગિરફતાર થઇ રહ્યો છું તેતું રહસ્ય નાના બાળકો 
આગળ પણુ સુકી રાકાય એમ છે. છતાં હું જે કહેવાનો છું તે સધળુ' બાળકોને જ માટે 
નથી. મારા પોતાના બાળકો પાસેથી, મારાં પોતાનાં તથા દક્ષિણુ આદ્રિડામાં મારાં પોતાના 
માનેલાં બાળક્ને પાસેથી મે કશી વાત છાની નથી રાખી. 


મારે માટે તે। માત્ર એક ધર્મ છે, તે હિન્ડુ ધર્મ. અને છું મને હિન્દુ કહેવડાવીને અભિમાન 


લઉ' છું, પણુ હું કાંઇ કદ્દો કર્મઠ હિન્દુ નથી. હું હિન્દુ ધર્મને જે રીતે સમજું છું તે પ્રમાણે એ 


૨. સૌની સાથે ૨. સર્વ કર્મોમાં તારા શાંત સ'ગીતનો સ'ચાર કર. 3. નિકલ 


સ'પૂર્ણ 


કેળવણી અને 
ખર જીવન 


હિન્ડૂ ધર્મ 
જરનું જોખમ 


૧૦ 


સહકારમાંથી 
અસહકાર પર 


૨કતઅલી- 
ની ધર્મિ તા 


તા. ૨૬- સ₹-૧૯૨૦ 


અતિરાચ વ્યાપક છે. એમાં ખીન્ન ખધા ધમેં માટે સહિષગૃતા રહેલી છે, માન રહેલું 
કે. એટ્લે જ છું મારા ધર્મના સરક્ષણુ માટે જેટલા ઉત્સાહ અને વેગથી પ્રચત્ન 
કરૈ તેટ્લા જ ઉત્સાહ અને વેગથી ઇસ્લામતુ' સ'રક્ષણુ કરતો તમે મને જીએ 
છે. ઇસ્લામનો ખચાવ ફરવામાં તે! મને હર્ષના ધુ'ટડા આવે જૈજકૈ કારણુ મને લાગે 
છે કે તેમ કરતાં હું મારા પાતાના ધર્મને! બચાવ ડરવાને માટે લાયકાત મેળવી રહ્યો છું. 
ચૂરોપની પારવી સત્તાઓનુ' નેખમ ઇસ્લામ ઉપર જેટલું ઝઝૂમે છે તેય્કું જ હિન્દુ ધર્મ 
ઉપર ઝરૃમે છે. આજે ઇસ્લામનો વારે છે, કાલે હિન્ડુ ધર્મનો વારો આવે. મને લાગે છે 
કે હિન્દુ ધર્મની ઉપર તજેખમ તે! ન્યારથી બ્રિટિરા સત્તા આ દેરામાં આવી ત્યારથી છે; 
અને એ ન્નેખમ ખહુ સૂક્મ રીતે રલ્યુ' છે. સે' નેયું છે કે આપણા વિચારના પાચા 
પાશ્ચાત્ય અસરે કરીને હાલી ઉઠયા છે. પાશ્રાત્ય સભ્યતા શયતાનની પ્રદ્ત્તિશૂપ છે. અનેક 
વષા થયાં આપણે કેઈ અજબ માથાથી ભોળવાઈ રહેલા છીચે. 


મારી આંખો ખરેખરી તો ગયે વર્ષે જ ઉઘડી મિત્રરાન્વો યુદ્ધમાં નેડાયાં ત્યારે 
તેમને પ્રગટ હેતુ તે! નખળાં રાષ્ટ્રોનુ' સરક્ષણ હતે।, પણુ એ હેતુની પીછોડી નીચે 


*તેઆએ અનેક કૃડકપટોાને। પયોગ કર્મો. છતાં ગઇ અમૃતસર કૉંગ્રેસ વખતે સરકાર સાથે 


સહકાર ડરવા માટે સે' દેશોને અતિશય આગ્રહપર્વક અને ખરા દલથી વિનતિ કરી, 
કારણ મને ત્યાર સુધી ભરૉસે। હતે। કે બ્રિટિશ પ્રશન પો!તાનાં પાપે। માટે પશ્રાત્તપ કરશે, 
બ્રિટિરા પ્રધાન પો।તાનાં વચને। પાળશે. પગ્‌ પ'નખના પ્રકરણુનો નીકાલ થતાં અને તુઝ 
સુલેહની શરતે પ્રગટ થતાં મારો એ ખધે! વિશ્વાસ નાખૃદ થયે!. હું એવા નિણુંચ ઉપર 
આવ્યો કે મનુષ્યને જવનમાં એકવાર એવે! પ્રસ':ગ જરૂર આવે છે કે જ્યારે ખુદા કે 
શયતાત એ બેમાંથી એકને પથ તેણે ગ્રહણ્‌ કરી લેવે। નેઇધયે. ત્રિટિશા રાજસત્તાની સાથે 
આટલાં વર્ષના સહકારના પરિણામે મે' એ નેયું કે એ સત્તાધીરશે। સાથે જે પ્રસ'ગ પાડે 
છે તેની અવનતિ થાય છે. મને ચોકસ લાગી ગયું કે જ્યાં સુધી હિન્દ પેો।તાનો આદેશ 
સમજ ન નય અને ઇગ્લ'ડની પ્રન્નની સાથે પો!તાના સરખાપણાનુ' આખી ગ્રિન્નને ભાન 
નાઝૃત ન થાય ત્યાં સુધી બ્રિટિશ સબ'ધ ચાલુ રહેવાથી આપણે1ા અપ્રઃપાત ચાલુ જ 
રહેવાને. મે* એ પણ્‌ નેયું કે મુસલમાનોની સાથેતુ' આપણુ' એકય ન્નળવવું એ બ્રિટિરા 
સ'બ'ધ નનળવવા ઠરતાં અનેકગણુ' વધારે કિ*મતી છે, અને મુસલમાનોની સાથેતુ' એઅકય 
આપણે તેમને અણીને ટાંડણુ મદદ ન કરીયે તે! ટકાવવું મુશ્કેલ છે. વળી રાષ્ટ્રશરીરને 
થોથોા ભાગ રહી ગયેલો હોય તે! આપણા દેસાભિમાનને વિકાસ થવેો। અશકય છે. 


આથી મે' રૌોડ્તઅલીની સાથે મૈત્રી ખાંધી, એમને મારા ભાઇ ડર્પા* એમની સાથેને 
મારેપ સમાગમ એ મારે મન એક આન'દ અને અભ્િમાનની વાત છે. કેટલીક ખખતોમાં 
તેમની ને મારી વચ્ચે મતભેદ છે. હું અહિ'સાધર્મને માનતારા છું. એ હિ'સાધર્મને 
માનતા દેખાય છે. એએ એમ માને છે કે અમુક સ'નેગામાં મતુષ્ય મનુષ્યનો દુશ્મન હોઇ 


રાકે, અને દુશ્મનોને રૅ'સી શકાય. પણુ હું તેમની સાથે કામ કરી રહલો છું એવુ કારણુ 


તા, ૨૬-૯-૨૯૨૦ 


કે એમનામાં મે' કેટલાક ભન્ય ગુણે। નેયા. એએ એકવચની છે, એએ આતિશયચ વફાદાર 
મિત્ર છે, અત્ય'ત શ્રરવીર છે. એમને ઇશ્વર પ્રત્યે ભારે શ્રદ્ધા છે. મને તરત લાગી ગયું 
કે આઢ્લા ગુણ્‌। તે! ધર્મિષ્ઠ માણસમાં જ હોઈ શકે, અને 'એમના પર્મિષ્ઠપણા ઉપર 
'માહિત થઇને જ મે' એમનો સ'ગ કીધે, અને મે' તે! સદાય વિશ્વાસ રાખ્યો છે કે મારા 


અ ૫ 


અ[હ'સાના સફળ પ્રયોમથી એએ અહિ'સાની ખૂખી સમજ રાકરો. 


અગ્રેજી શાબ્હ 11010020૯€* માં જેટલા અહિ'સાના. ભ્રાવા આવે છે તેટલા ખીન્ન 
કોઇ રાખ્દમાં આણુવા મુશ્કેલ છે. તેથી અહિંસા અને 111102010૯ રાખ્દ લગભ્રગ 
સરખા કહી શકાય. મારે વિશ્વાસ છે કે અહિ'સામાર્ગો ચાલનારને ખધી વાતે કુરાળ જ 
છે. અહિ'સાના પ*થીને જે શસ્રો મળી શકે છે તે શસ્રો હિ'સાના ૫'થીને મળી શકે તેના 
કરતાં વધારૅ નેરાવર છે. હિ'સાની વેોજના એ એક જ'ગલી યો!જના છું ડહી શકુ. એમાં 
પાશવતા રહેલી જ છે. અહિ'સાર્ધમને! સ'પર્ણ્‌ પાળનારો જ સ'પૂર્ણ મરદામી બતાવી રાફે. 
એક માણુસ પણુ અહિ'સાજછીવન સ'પૃર્ણુપગે ગાળવાને તેયાર હરે તે! દુનિયાને વરા કરી 
શક્શે. હું નમ્રતાથી કહીરા કે આજ માશા આ જજરિત દેહે પણુ આટલી ભારે લડત 
ઉઠાવવાની મારી ક'ઇક રાકિત છે, તેનું કારણુ મારં અહિં'સાધર્મનું પાલન જ છે- અને હિન્દુ 
પાતાના ધર્મને ઓળખી તેને પાળશે તે। પોતાની છાપ જગતમાં પાડરે જ. હિન્દુસ્તાન 
જે દિવસે હિ'સાધર્મને પ્રાધાન્ય આપશે તે દિવસે મારં જીવન શૂન્યરૂપ થઇ પડશે. 


પણુ મારે વિશ્વાસ હજી અચલિત છે. અને તમે હિન્દુ માબાપોાનાં સ'તાને! હિન્દુ 
તરીકે તમારં નગતમાં કર્તવ્ય શું છે અં સમજરો। તે તમે કદી અન્યાયી અને દુર્નની 
સાથે સહકાર કરરી। નહિ દુર્જનની સાથે કામ ન પાડવા વિષે તુલસીદાસજીએ જે અમર 
દુહાએ લખ્યા છે તેના સો'દર્યની કયાંય સરખામણી થાય એમ નથી. અને હિન્દુસ્તાને 
આજે બ્રિટિશ રાજ્ય જેવા પ્રકારનું છે તેવાની પાસેથી કાંઇ પણુ જીભની આરા રાખવી 
એ આભમાં ખાથ ભરવા નેવુ' છે. મેતો એ રાજ્યની સાથે અનેક વષે સુધી ગાઢ 
સહકાર ક્યા છે અને એ સહકારને અ'તે મને કેટલાક ભારે અનુભવે। થયા છે. એ અનુભવે।ના 
પરિણામે જ આ ભચ'કર છતા ઉદાત્ત અને ચરાસ્વી યુદ્ધ મે' ઉઠાવ્યું છે અને તમોને 
બધાને તેમાં રામીલ કરવા મથી રલો છું. આ ધર્મ મ'દિરમાં હું તમારી પાસે એટછું જ 
'માગુ' છું કે આત્મવિકાસના આ ગુદ્માં મને ઈશ્વર આરોગ્ય અને સન્મતિ આપે, દોષ અને 
કાંતરતાથી મને સદાય વેગળે। રાખે એવી તમે પ્રાર્થના કર્‌. 


ગાંધીજના અ'તિમ શખ્દોમાં કરેલી વિન'તિને શાન્તિનિકેતતના બ ધુઓએ રવિબાખુના 
“નીચેના ગીતથી અનુપમ ઔચિત્યવાળે। ઉત્તર વાળ્યે!ઃ 


5 


આમાદેર નત્રા હલો શુરુ, એખન ઓએ ગે। કર્ણું'ધાર ! 


તે।મારે કરિ નમસ્કાર; 
એખમ ખાતાસ છટુક, તુફાન ઉડુંક, ફિરિખો ના ગો આર, 


તોમારે કરિ નમસ્કાર. 


પર 


અહિ'સા 
વિષે શ્રદ્ધા 


દુર્જન સાથે 
અસહકાર 


“આમાદેર 
૦તતઈ૦ 


૫૨ 


આમરા દિયે તેો!માર જયધ્વનિ, વિપટ્ટ બાધા નાહિ ગણિ, 
ઓ ગે કર્ણધાર ! 
એખન “માં મં: બોલી, ભાસાઇ તરી, દાઓ ગે કરિ પાર્‌, 
તેમારે કરિ નમસ્કાર. 
એખન રઇલે। નરા આપન ધરે, ચાબો ના પથ તાદેર તરે, 
એ ગો કર્ણધાર! 
જ'ખન તેમાર સમય એલે! કાછે, તખન કેવા કાર ? 
તે।મારે કરિ નમસ્કાર 
આમાર કૈવા આપન કેવા અપર, કોથાય ખાહિર, કોથા વા ધર ? 
ઓ ગે! કર્ણધાર ! 
થેયે તેોમાર મુખે, મનેર સુખે, નેખેો સકલ ભાર, 
તોમાર્‌ કરિ નમસ્કાર. 
આમરા નિયેછિ દાંડ, તુલેછિ પાલ, તુમિ અખન ધર ગે। હાલ, 
ઓએ ગે ડર્ણુ'ધ્રાર! 
મોા[દેર મરણુબાંચન ઢેઉયે૨ નાચન, ભાવના કિવા તાર ? 
તોામારે કરિ નમસ્કાર. 
આમરા સટ્ટાય ખૂ'જે દ્વારે દ્વારે, ફિરબેો ના આર ખારે ખારે, 
ઓ ગે કર્ણુધાર ! 
કવલ તુમિઈ આછે।ઇ, આમરા આછિ, એઇ જેનાછિ સાર, 
ર તેોમારે કરિ નમસ્કાર.* 


----------- --૦૦--------૦- -----કતમવજ, 


* આ સુપ્રસિદ્ધ ગીત બ'ગાળામાં સ્વદેશીને। વાયુ પ્રથમ વાયો તે અરસામાં કાવેવર 
રૃવીદ્રનાથે રચ્યું હતું. વાંચીને પણ્‌ એનું સ'ગીત અનુભવી શકાય એવું છે એટ્લે એ એમનું 
એમ અહી' આપ્યું છે. શખ્દાર્થી આ પ્રમાણે છેઃ 








-.-- - --------------#ૂ--- 





ન ---------- --- 


અમારી ન્તત્રા હવે રારૂ થઈ છે, હવે હે ડર્ણ્‌ધાર, (સુકાનચી) તને અમારા નમસ્કાર 
હૈ; હવે ભલે પવન કુ'કાએ, તુફાન ઉઠે।, તોપણ અમે પાછા ફરીશું નહિઃ તને અમાર 
નમસ્કાર હે. 

અમે તારો “ «યકાર? કરીયે છીયે કાંઇ કષ્ટ કે અડચણુને હવે અમે ગણુતા નથી, 
હવેતો જા સૈ? (ડરો નહિ ) બોલી કિસ્તી જુકાવીને અમને પાર ઉતારી દે; હે કર્ણધાર, 
તને અમારા નમસ્કાર હે!. 


અથારે જેએ પોતાના ઘરમાં ભરાઈ રહ્યા છે તેમના તરફ પાછા ફરીને જેઇશ]ુ' નહિં; 
જ્યારે તારો સમય આવ્યે! છે, ત્યારે કોણુ કોનું? હે ડર્ણુધાર, તને અમારા નમસ્કાર હો. 


તા. 3-3૦-૧૩૨૦ 


એ જ દિવસે સાંજે અમે વાંથી વદદાય લીધી. ખધાયે વિધાર્થીએ અને રિક્ષકેો વદાય 
રવા ભેગા થયા હતા. સૌના મુખ ઉપર વિચેોગડુઃખની છાયા સ્પષ્ટ હતી. “ આમાદેર 
શાન્તિનિકેતન ' તેએ ગાતા હતા. અમારી ગાડી ઉપડી, અને તેમના રદ્ધ ક'ઠમાંથી ગીતના 


રહેલે ભાગ ન નીકળી રાકયો. અમારી સ્મૃતિમાં તો “ આમાદેર શાં...તિ નિ...કે...તીન '' 


ના ભણકારા હજ વાગી રહ્યા છે. સહદાદેવ દૃરિભાઇ રેશાઇ 





લામ ૩--૧૬૦--૧૯૨૦ 
દૃઢતા તથા વીરતાની આવશ્યકતા 


જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેના મરહત્ત્તનો ખ્યાલ થોડાને જ હશે. એક ગૃહસ્થે 
સવાલ પૂછયે! કે આપણે ને કાર્ય કરી રલ્રા છીયે તે યુદ્ધ કહેવાય ખરૂં? મે' તે 
તુર્ત જવાબ આપ્યો, “આપણી લડતમાં યુહ્ધનાં ખધાં લક્ષણુ છે. જે આપણુને 
નેધ્રયે છીયે,--સ્વરાજ--તે યુદ્ધ વિનતા ન જ મળે. તેથી સાધને। પણુ યુદ્ધનાં જ હોવાં 
જેધ્રયે. એટલે કે આપણે! સામાન્ય વ્યવહાર બ'ધ કરી આપણે આપદ્ધર્મ આચરવે। 
જઇયે. યુદ્ધમાં અને આમાં ફર્ક માત્ર અથવા મોટો (રક એ છે કે આપણા યુદ્ધમાં 
 પશુખળ--શસ્્રબળને અવકાશ નથી; એટલું જ નહિ પણુ શરીરબળમાં આપણી 
હાર છે. બીનન' લક્ષણુ આ યુદ્ધમાં સામાન્ય યુદ્ધના જેવાં જ છે. જેમ સામાન્યમાં 
,તેમ આમાં આપભેોગની, તાલીમની, યોજના ઉ્#ત્યાદિની આવશ્યકતા છે. સામાન્ય 
યુદ્ધને વખતે પ્રજનન પોતાની ચાલુ પ્રભ્ત્તિના ધણે મોટે ભાગે ત્યાગ કરે છે. પ્રન 
સાર્વજનિક- સ'કટતે સમયે વ્યક્તિગત ખાનગી ૬ઃખ વિસરી નય છે. અનીતિમાન 
નીતિનો રસ્તો મહણુ કરે છે; ખીન્નને લૂટતો હોય તો લુ'ટવાતે ધધો છેડી દે છે. 
દારૂડીઆ દાર્‌ છોડે છે; વ્યભિચારી વ્યભિચાર છેડે છે; ચોર્‌ ચોરી છેડે છે. સ્તૈ 
મજાના છૂટકારાનો મ-્ર પઢે છે. આવે સમયે અદાલતોમાં જવાને વખત પ્રજાને 
હેતો નથી; [વદ્યાર્થી દેશની સ્વત'ત્રતા મેળવવામાં ભાગ લેતા થઇ જપ્ટ તે પ્રશ્તિને 
જ વિદ્યાભ્યાસ માને છે. ” 


----: 


અમને અમાર કેણુ અને પારકુ' વળી કેણુ ? ઘર શું અને ખહાર શું? માત્ર તાર” 


સુખ તરફ દૃષ્ટિ રાખી, સ'પૂર્ણ્‌ સ'તોષથી, સઘળે! ભાર્‌ વહીશું. હે કર્ણધાર, તને અમારા 
નમસ્કાર રે. ' 

અમે હલેસાં લીધાં છે અને શઢ ખોલ્યા છે. તું હવે સુકાન પકડ, હે કણું'ધાર; 
અમારૂ માડ કે જીવું તે! ઉછળતાં મોન્ન' સમાન છે. તેની તે ચિ'તા શી ?--તને અમાશા 
નમસ્કાર હે!. 


પદર 


ચુદ્ધકાળની 
અવસ્થા 


પર 


દૃઢતા અને 
વીરતા 


વીરતા વિ૦ ' 


પજીખળ 


તા.3૩-૧૦-૧૯૨૦ 


પણુ આવે સમયે સર્વથી વધારે શોભતા ગુણે! દઢતા અને વીરતા હેય છે, 


તેની જરૂર સહુથી વધારે નેવામાં આવે છે. નિશ્રય કરેલો ન ફેરવવા એ દહતા. 


આજે સરકારી નિશાળ છેડી કાલે પસ્‍્તાવે। કરવે। તે ત્રીજે દહાડે પાછા તે જ 


' નિશાળમાં જવા પ્રયતન કરવો એ કઈ દઢતા નથી. એવી નબળાઇથી દેશ પડે, કદી 


ચડે નહિ. આજે મહેત્તાજ રાજીનામું આપી કાલે તેતે પાછું ખે'ચે ને તે વડે પ્રન્નને 
જેટલું નુકસાન કરે તેટલું ૨ાજનતામુ' નહિ આપનાર ન કરે. આપત્તિ હોય, જેખમે। 
હેય તે ખેડવાં ને પોતાનું કામ કરવું એ વીરતાની નિશાની છે. વણિકરૃત્તિ કરતા 
વીરતાને। ભાવ યુદ્ધમાં વધારે હેય છે. શાન્તિતે સમયે વણિકવત્તિના ખપ પડે છે, 
અશાંતિતે સમય વીરતાતે।. ગુજરાત વણિકરત્તિને સાર્‌ પ્રખ્યાત છે; અને એ યેગ્ય 
જ લાગે છે કે વણિકશૃત્તિવાળામાં વીરતા આવે જ નહિ. આ ખ્યાલ ખરેખર નથી. 
જેમ પ્રનનનું પોષણુ એક જ વૃત્તિથી થાય નહિ તેમ વ્યક્તિનું પોષણુ પણુ એક જ 
વૃત્તિથી નથી થતું. તેથી દરેક વ્યક્તિમાં વીરતાને। ગુણુ તો હેય છે જ. માત્ર તેને 
ઉપયોગ નથી કરવાને હોતે! ત્યારે આપણામાં તે ન હોય એવું આપણુને લાગી 
આવે 'છે. ગુજરાતને। સમય -- આખા ભારતવર્ષને સમય અત્યારે વીરતા બતાવવાને। 
આવ્યે। છે. 

ન્યાં પશુખળ વાપરવાનું નથી ત્યાં વીરતા કેવી, એવી મિથ્યા શ'કા કેઈ નહિ 
કરે એવી હુ ઉમેદ રાષખ્કુ' છું. ખર્‌| ન્નેતાં પશુબળ વાપરવામાં વીરતા નથી. છાથી 
કીડીઓને કચરતે। ચાલ્યે! જય છે તે કઈ વીરતા બતાવતો નથી. પણુ સિ'હતી સામે 
ઝૂઝતો હાથી વીરતા બતાવે છે, કેમકે એમાં તે પોતાની ન્નનને નનેખમમાં નાંખે છે. 
ગધેડીના કાન ઉખેળતો કુભાર વીરતા નથી બતાવતો; પણુ લુ'ટારાના પાડાની સામે 
ઝૂંઝતો નરકેસરી વીરતા બતાવે છે, કેમકે તે પોતાની ન્નનને ચે।ખ્ખી;રીતે જ્નેખમમાં 
નાખે છે. જે પશુબળ ન વાપરતો છતો વશ થતો નથી પણુ ગઝૂઝે છે તે પૂરેપૂરી 
વીરતા બતાવે છે. વીરતા એટલે શું ? હિન્દ્સ્તાનને સાર્‌ આ નિઃશસ્ત્ર યુદ્ધમાં પૂરી 
વીરતા બતાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે. મારી કેળવણીનું કાલે શું' થશે એ વિચાર 
કર્યા વિના નિશાળ છેડનાર્‌ વિદ્યાર્થી વીરતા બતાવે છે; જે ખીજ નિશાળની સગવડ 


થયે જ છોડે છે તે ,વણિક્રત્તિ બતાવે છે, રોજી'મળા યા ન મળો છતાં સરકારની 


અદાલતમાં ત :જનારે।. વઝીલ વીરતા બવાવે છે; રોજીતો બંદોબસ્ત કેસવ્યા પછી ' જ 
છે।ડનાર્‌ કેઃ ',.દુ્યવી ડહાપણુ બતાવતે। હેય, લ વીરતા નથી બતાવતા, પરિણામની 


'આક રાખ્યા“વિના વિશ્વાસ રાખી ઝપલાવવુ' એ વીરતા છે; જ્યાં ભીસ્તા છે તયાં 


વીરતા 'ઊય જ નહિ. થા પ્રનમાં ભીરતા છે. સ્વત'ત્રતા મેળવવી તે ભીરતાતે સધરવી. 


લૉ. ૩-૨૦-૧૯૨૦ 


એ પરસ્પર વિરોધી વાત છે. ડગલે ડગલે સાહુસની જરૂર પડશે. ડગલે ડગલે ન્નેખમે। 
ઉઠાવવાં પડશે. રણુમાં જેખમે। ખેડવાં પડે છે તે કેટલાંક બળાત્કારે ખેડાય છે, અહી' 
આપણે ફરેદાપૂર્વ્ક જેખમ ખેડીયે છીયે, તેમજ થે[ડુ જખમ ખેડીને મોટું પરિણામ 
લાવી શકીયે' છીયે 


અસહકારનાં જે પગલાં આપણે આજે ભરવાનાં છે તેમાં જ્નેખમ ઘણું થેાડુ' . 


રહ્યુ છે, છતાં પન્ન તરફથી તેમાં પૂરો જવાબ મળે તો મારી ખાત્રી છે કે આપણે 
ચાટી જ મુદતમાં સ્વરાજ ભોગવતા થઇ જઇયે. પણુ તે પગલાં ભરવામાં શિક્ષિતવર્ગ 
તરફથી દઢતા અને વીરતાની પ્રન્ન જરૂર આશા રાખે. 





સત્ય અને ખિલાફત 


સત્યમાં સર્વ ધર્મની સીમા છે. સત્ય એ પરમેશ્રર છે. સત્ય કરતાં પર એવે! કઇ 
ધર્મ નથી. એ સત્યનું પાલન ખહુ કઠિન છે એમાં શક નથી. મનથી, વચનથી 
સત્ય જ પળાય તો મનુષ્યને ખીજુ' ક'% જ ન ન્નેપ્યે. તેમાંથી તેને બધું મળી રહે 
છે, સત્યનો માર્ગ શરાતે જ છે. સત્ય હળવે! શબ્દ છે. તેતે! વ્યવહાર ન કરી 
રાકાય તો માણુસ ખાનદાની ખૃએ, તેની શાખ જય. જેમ દૂધમાં કચરે। પડે તે 
દૂધ પણુ મેલું કહેવાય તેમ નિર્દોષ વચને! સાથે અસત્ય ભળે તો! નિર્દોષ વચનની 
પણુ કિ'મત ધટે છે, એટલે દોષિત વચનને જ સાર્‌ સનન ભોગવવી પઠે છે એટલુ' જ 
નહિ પણુ નિર્દોષ વસ્તુ પણુ દોધિતના ભેળસેળથી દ્દોષિતમાં ખપે છે. 

આતે દાખલો! મૌલાના ઝ#રઅલીખાનના કેસ છે. તેમને વિષે કહેવાયેલાં 
વચને તેમણે કલ્યાં છે કે નહિ એ આપણે નણુતા નથી. મારા હેતુ તો માત્ર 
એટલુ' જ બતાવવાને। છે કે તેમની ઉપર મુકેલા વહેઃમતમાં સક્‌ાઇ વાપરવામાં આવી 
છે. જે વસ્તુને કેસતી સાથે સીધો સબધ નથી, જેના હોવાથી કેસ કદાચ સાબીત 


નથી થઇ શકતો, તેવી હઝીકંત દાખલ કરી મો. ઝફરઅલીખાનની સામે કેસ મજખૂત 
કરવામાં આવ્યે ઃ છે. 


આખા તહેમતને કાયદેસર અર્થ ગમે તે હેય, મતે તો તેની રાજ્યપ્રરણી . 


અસર સાથે સબધ છે. 


એ તહેમતનામામાં ખે વિભાગ છે. તેમાં જે દોષિત ભાગ છે તે ખરે! હેય 
તોપણુ તહોમત સિદ્ધ થતું નથી. નિર્દોષ ભાગથી તહોમત સિદ્ધ થતું હોય તો એ 


સત્યને! 
મહિમા 


ર મો. ઝરફ્‌ર- 


અલીખાનને 
કેસ 


સત્ય સાથે 
આવતિરાથોાક્તિ 


૫૧૬ 


તા. 3-3€-૧€૨૦- 


માનપ્રદ છે. મો. ઝ#રઅલીખાન ઉપર તહોમત છે કે તેમણે પોતાના ભાષણુમાં એમઃ 
કહ્યું કે “ ને સરકાર શાહનદાને રૈયત તરક્થી “માન આપવવા ઇચ્છતી હેય તો. 
તેણું અમુક શરતે પાળવી જ ન્નેઇયે; જેવી કે તુર્્ીની સલ્તનત આખાદ રાખવી,. 
મુસલમાનેનને સ'તોષવા, રોલેટ એકટ રદ કરવો! અને સરકારે એવું વચન આપવું કે 
હવે પછી માર્શ્લ લે ન ફરે. નને સરકાર આઢલું નહિ કરે તો સલ્તનત નાશ 
પામશે. ' આવું કથન ન્નેરાવર છે, પણુ તદ્દન નિર્દોષ છે. નને તેમાં ગુન્હા હોય તે. 
એવો ગુન્હો હું તો લગભગ હમેશાં કરૂં છુ. એ વાત સાચી છે તે સાચુ કહેવામાં 
ગુન્હો હેય નહિ. 

પણુ સરકાર કહે છે કે એવાં કથનથી સરકાર તર્‌૪ની મહેખબત કમી થાય છે. 
એ તો ખરૂં છે. પણુ સરકાર ખૂરાં કામ કરે તેતું વર્ણુન કરતાં મહોબત ધટે તો 
આાષ સરકારને છે, ખૂરાં કામ સચ્ચાધ્થી વર્ણવનારને! નથી; અને નને તેમ કરતાં 
કાયદાનો ગુન્હો ગણાય તે ગુન્હો એ પુણ્યકર્મ થવા નય. 

તહેમતનેા ખીજે ભામ આ છે. એમ કહેવાય છે કે પોતાના એ જ ભાષણુમાં 
મો. ઝફરઅલીખાને મુસલમાનોને ઉદ્દેશીને કલુ' કે અગ્રેજ્ેએ મકા શરી# પર ગેળે. 
ચલાવ્યો. એક મુસલમાને પોતાનો! દીકરો જે સરકારની સાથે ને આરખોની સામે 
લડતાં મૂએ। તેને ચહેરો ડુકર જેવો થયેલો જ્વેયો અને બગદાદમાં કુમાશિકાની 
લાજ બ્રિટિશ લશ્કરે લૂટ, હવે આ વાતોમાંની પહેલી ને છેલ્લી પૂરાવા વિનાની છે;. 
અતે બીજી અસ'ભવિત છે, તેથી લોકોની વહેમી લાગણીને ઉરકેરનારી છે. હું તો 
હુજા એવી ઉમેદ રાખુ' કે મો. ઝફરઅલીખાને એવી વાતો નહિ કરી હેય, અને નને 
કરી દોય તે એ દિલિગીરીભરેલું ગણાય. અતિશયોાક્તિથી આપણા કામને ધકો 
પહોંચે છે. કામદારોએ એવી અતિશયે।ક્તિથી અળગા રહેવાની ધણી જરૂર છે એમ 
ખતાવવાનેો આ લેખતે। હેતુ છે. સલ્તનતની સામેને। કેસ સરકાર * તરફ્થી મળતા 
પૂરાવાથી જ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં તો અતિશયે।ક્તિથી કેસ નખળેા જ થાય. 


સ'ભવ છે કે મૌ. ઝ#રઅલીખાન ઉપર નને અતિશયોક્તિ ઉચ્ચારવાતું તહોમતઃ 
ન હેત તો ખીન' વચને! સારૂ કેસ ન થાત અથવા કરવે। મુશ્કેલ પડત, 

આમાંથી દરેક ખિલાફત અને સાર્વજાંનક કામદારે સાર તો એ જ લેવાને. 
છે કે તેમણે સત્યને પ'થ કદી ન છેડવે, 


તા. ૨-૧૦-૧૯૨૦ 


સ્રીઓને હિસ્સે 


 *અસક્કારમાં અમે શી મદદ કરી શજીયે ? ' એ પ્રશ્ન શાન્તિનિકેતનમાં વસતી 
_“અહેતોએ મને અતિ ગ'ભીરાધથી પૂછા હતે. એ જ સવાલ ખહેનેો વતી એક 
[ભાઇએ કર્યો છે. જે જવાબ મે શાન્તિનિકેતનમાં બહેનોતે આપ્યો હતે! તેની જ 
મતલબ થેડા ફેરફાર સાથે અહી આપવા ધાર્ડ છું. સ્રીઆતો પૂરો હિસ્સો આ 
કાર્યમાં ત મળે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્યની આશા રાખવી ફે।ાકટ . છે. તેનું સૃહ્દમ પાલન 
જેટલુ' સ્રીએ કરે છે તેટલું પુરુષો નથી કરતા. પ્રનની સ્વત'ત્રતા નળવવી, ગઇ 
હોય તા એ મેળવવી એ ધર્મ છે એમ સ્રીએ ન નરણે, ન કખૂલે તો.પ્રજાની 
રેક્ષા અસ'ભવિત છે. 
દેવદરચન કરવાં એ હં આસ્થા વધારવા સાર્‌ અગત્યની વસ્તુ સમજી છું, 
પણ્‌ જે સ્ત્રીઓ એમ માને કે તેમાં બધો ધર્મ આવી જય છે તો એ. વહેમવું 
સ્વરૂપ પકડી પન્નને હાનિ ફરે છે. દેવદર્શન એ આત્મસ્ઞાનનું એક સાધન છે એમ 
ન્નણુનારી સ્ત્રી સમજશે કૅ મ'દિરોમાં પણુ પ્રક્નની સ્વત-ત્રતાતો ધ્વનિ સંભળાવે 
ન્નેઇમે, કેમકે 'સ્વત'ત્રતા વિના ધર્મની રક્ષા અરાકય છે. અમૃતસરમાં «યારે ડાયર 
સાહેખએે કેર વરતાવ્યો! ત્યારે લોકો ધર્મની શી રક્ષા કરી શક્યા હતા? યારૈ પણુ 
મંદિરે દરોમાં સ્ત્રીએ .જતી; થોડા પુસ્ષો પણુ જતા. ત્યાં જવું તેમતે કપ) રીતે 7ળ્યું ? 
પણુ નને સ્રીઓ જણુતી હેત કે એના ”હલમમાંથી છૂટવું એ પશ્નની પથમ 
#રેજ હતી, તો સ્ત્રીઓ પોતાના ધણીએ ને ને દીકરાએને શરાતન ચડાવત અને 
તેમની ભીરતા છોડવી સ્વમાનની રક્ષા કરાવત. પણુ આ દેશમાં અત્યારે સ્ત્રીવર્ગ 
પન્નના કલ્યાણુતી ખરી વાતોથી વ'ચિત રહે છે, તેથી તેની મદદ ધોડી જ મળે છે 


અમ।૧ એમ ન હતું. સીતાજી રામચ%ર સાથે વનવાસમાં નીકળ્યાં ને તેમનાથી 
રામય%્રની પ્રશૃત્તિની એકે વાત અન્નણી ન હતી. દ્રોપદી પાંડવોની સહથરી થઇ ને 
તેની સાથે રખડી, અને જ્યારે તેની લાજ લૂ'ટાવાતે। સમય આવ્યે। ત્યારે તે પોતાના 
આત્મબળથી રક્ષા કરવાની શક્તિ ધરાવતી હતી એવું તેણે જગતની પાસે 1સદ્ધ 
કયું. દમય'તી નળને પડખે. તેની બધી પ્રવૃત્તિમાં ઉભી રહી, એટલુ' જ નહિ પણુ 
ઉલટી એ નળની મૂછિષ્ત દશામાં તેની પાલફ બની હુતી. 

આજે સામાન્ય રીતે આપણે કહી શકીયે કે સ્્રીષુસ્ષ વિરોધી દશામાં જતાં 
ભાસે છે. સ્ત્રીને જેમ કરવું હોય તેમાં પુસ્ષ વચમાં પડતો નથી. તેના કેટલાક 


પછ 


સ્રીઓઆ અને 
અસહકાર 


ધર્મના , 
વ્યાપક્તાનું 
જ્ઞાન 


પ્રનકલ્યાણુ- 
માં સ્રીઓને 
જામ 


પર 


ડક્રીન્નતિમાં 
પ્રથમ 
સુધારા 


ર . 


વિછાથી'એ 


લા. ૩-૧૨-૨૯૨૦ 


વહેમૈ। દઢ થતા જય છે, ન્નેકે તેતી આસ્થા હજુ અચળ રહી છે. પુરષ પોતાને 
શ્વે તેમ વર્તે છે, તેમાં સ્રી વચ્ચે પડતી નથી. 

એટલે પથમ સુધારો તો એ થવે નનેઇયે કે રીએ સ્વત'ત્રતાને મહામ'ત્ર નનણી 
લઇ તેને ધર્મ નનણ્‌ી સેવવે।,, અને જે સ્ત્રીને એ સાન યયું છે તેણે તે ખીજ બહેનોને 
આપવુ. સ્રીનનતિમાં મોડુ કાર્ય તો સ્રી જ કરશે. પુરુષની શકિતતે ઉદ છે. તેનાથી 
સ્રીના ઉ'ડામાં ઉડા ભાવો ન જ વરતી શૃકામ, 

સ્રી પોતાનાં બાળક્રેનાં શરીરને પોષે છે તે જ પ્રમાણે તેમના મનમાં સ્વતત્રતા, 
|નર્ભયતા દઢતા વગેરે ગુણે। ઉતારે. આજવિકાતું શું થશે એવા વિચારમાં ન પડતાં સમજે 
ક્રે ને પોતે અને પોતાની પન્ન કામ કરનાર હશે તેઃ આજીવિકા સહેલી વસ્તુ છે. 

પોતાનાં છોકરાં સરકારી નિશાળમાં જતાં હેય તે! તૅને નિશાળામાંથી ઉઠાડી 
લેવાં એ સ્ત્રીઓને તાત્કાલિક ધર્મ છે. 

પણુ સર્વથી મહાન , કાર્ય--હમેશાંને સાર્‌ કરવાતું કાર્ય--તેો સ્વદેશી છે. 
સ્વદેશી વિના પ્રેજાતું શરીર નભી જ ન શકે, પન અન્વસ્ત્રની ભૂખે પીડાય છે તેવું 
કારણુ મુખ્યપણે એ છે કે પ્રન્નની પાસે દ્રવ્ય નથી, પ્રનન પોતાનાં વસ્ત્રાદિ બનાવ- 
વાની શ્રક્તિ ધરાવે છે તે છતાં બનાવવાને બદલે બહારથી મગાવી પહેરે છે, તેથી 
પ્રજાનું લોહી પ્રતિવર્ષ ચૂસાતું ન્તય છે. આ ખોડ સ્ત્રીઓના સાહસ વિના દૂર થુવાની 
નથી. આ્રીએ આ મુલકમાં અનાદિફોળથી કાંતવાતું કામ કરતી જ વી છે. તે 
ક્રિયા છોડી યારથી હિન્દુસ્તાનની આર્થિક અતે આત્મિક સ્થિતિમાં સડે! પેઠો- 
હિન્દુસ્તાનની સ્વત ત્રતા સૂતરના તાંતણા પર નિર્ભર છે એમ કહેવામાં અતિશયે।ક્તિ : 


નથી. ને હિન્દુસ્તાન પૌતાનુ' બધું સૂતર પોતે જ ઝૂંપડીઓમાં બનાવી શકે અતે 


તેનાં કપર્કાં વણી રકે તે એટલી શક્તિ મેળવી લે કે એ જ શક્તિથી હિન્દ્રતાન 
પાતાની પૂરી સ્વત'ત્રલા લઇ લે અતે સ્વત'ત્ર હિન્દ્સ્તાન ખિલાકતતે! તેમજ પ'નબને. : 
ન્યાય મેળવે જ. 


વિદ્યાથીં ઓ વચ્ચે ગાંધીજી 


પ'તબમાં વિધાથીઓને ૧૬-૬૮ માઇલ ચલાવ્યા, કેટલાંક ખાળકેને ચાણુક મારવામાં 





જાને કાલેનેન આવ્યા, એટલું જ અપમાત થયું હતું એમ નથી; પણુ વિળાથી'એને યુનિયન જકને સલામ : 


ને॥ મે।હ 


' ળરવા બોલાવવામાં આવતા. એમ બળાત્કારે : યુનિયન કને અને કને અને ખુદ પરમેશ્વરને પણુ સલામ 





* અમદાવાદમાં એલિસભ્રિજ- હેઠળ વિદ્યાર્થીએ રની ની એક નહેરસશા આગળ આચેછું 
ભાષણુ; તા, ૨૮-૯-૨૦ 


તા, 3-૧9-૨૯૨૦ 


ભરાવવામાં આવે એની જેના પર બળાત્કાર કરવામાં આવ્યા હોય તેના પ૨ અને ખુદ પરમેશ્ર 
પર શી અસર દ્રાય એ વિચારવાનું હું વિધાથીઓને સેપું છું. વળી કેટલાકને કેલિજમાંથી 
કાઢી મુકવામાં આવ્યા હતા. આવા વિધ્યાથી'ઓઆના મારા પ૨ પત્રો આવતા. તેઓને તે! 
એમ જ લાગવું કે પોતે બેહાલ થઈ ગયા અને સર્વસ્વ ગુમાવી દીધું. 


વિધાથીએને પ'નખબના પ્રકરણુમાંથી કાંઇ શીખવાનું હેય તે। તે એ છે કે કીલેન્ને પર 
જેમોહ છે એ કાઢી નાંખવે1; અને ને ત્યાં ન જઇયે તે! આપણે રોદી વિનાના થઇ જવાના 
છીચે એ માન્યતામાંથી નીકળી જવું. 


જ્યારે હું લાહે૨ ગયો ત્યારે વિદ્યાથીઓના ચહેરા પર જે ઉલ્લાસ હતે! એથી મે 
જોયું કે કૉલેજના એમનો મોહ ક'ઈ ઓછે! થયે! હતે. ને હું વિધાર્થીઓની સાથે ગાભરે 
બન્યા હેત અને ખોટી લાગણી બતાવી હોત કે કૉલેજમાં ને આપણે તહિ જઈયે તે 
આપણે માણુસ જ મટી જવાના છીયે તે એમનો મોહ વધત. નો વિધાથીઓ સરકારી 
કૌલેનેમાં ન હોત તે! સરકાર એમને શું કરી રક્ત? હું કહું છું કે ને એ વિધાથીઓ 
સરકારની કૉલેન્નેમાં ન હોત તે! સરકાર એમને વાંકો વાળ પણુ ન ડરી શકત; એમને સલામ 
ભરવાની ફરજ ન પાડી શક્ત. વિધાથી'ઓને જે સોટામાં મેપ્ટો ડર હતે! તે એ હંતે। કે 
આપણે યુનિયન કને સલામ ભરવા નહિ જઇયે તે આપણે મૂઆ જ પડયા છીયે. જે 
એ વિધાથી'ઓ સ્વત'ત્ર---સશ્કારને જેની સાથે ક'ઇ પણુ સ'બ'ધ ન હેોચ એવી--રાળાઓમાં 
ભણુતા હે।ત તે। તેમને ક'ઈ થાત નહિ. પણુ વિદ્યાથી” સરકારી જ શાળામાં હોવાથી સરકાર 
વિરોષ અ'કુશ રાખી શકી અને પ્રનનનું નાક કાપી લીધું. વિધાર્થીઓને લીધે જ આપણે 
સ્વત'ત્રતા સેળવી રાકીયે અને વિધયાથી'ઓની નખળાઈથી જ આપણે પરત'ત્રતામાં પડી રહીયે. 
મે' ધારાસભાના ખહિષ્કાર ઉપર ખૂખ ભાર મુક્થો છે એ ખરં છે. માણુસ માત્ર પ્રતિમા- 
પૂજક છે; માટે જ્યારે પ્રતિનિધિ થવાને લાયક હેય એવા નાયકે। ધારાસભામાં જવાનું માંડી 
વાળશે ત્યારે એની ક્ષણિક અસર ખહુ મો।ટી થરો એ હું નાણું છું. એ કામ અત્યારે ને 
અત્યારે કરી રાકાય એવું છે, એટલે તુરત થવું નેઇયે. તેની અસર પણુ મેો।ટી થવાની, છતાં 
હું એમ પણુ વચન આપવા ઈચ્છું છું કે નો સરકારતા તાબાની બધી નિરાળો! ખાલી થાય 
તો એક માસની અ'દ૨ હિન્દુસ્તાનને ચહેરો બદ્દ્દાઈ ગયેલો તમે નેડો।- દરેક વિધાર્થી 
એકાએક આવતી કાલે જ નીકળી નય તો એની જે અસશ પ્રનની અને રાજયકર્તાઓની 
ઉપર પડવાની તે બીન્ન કક્ષાથી નહિ પડે. જેઢલી અશર વિધાર્થીઓના છેડવાથી પડવાની 
છે એટલી અસર વકીશેન॥ છેડાથી પણુ નહિ પડે. જ્યારે વિદ્યાથીઓ સરકારની નિરાળમાંથી 
નીકળી જરો ત્યારે સરકાર શ્રમજ જરો કે આપણું ટાન્સા વીટર બકસ--એટલે ટૂર ૨ માટે 
જઇયે 3 દૂધેશ્રર વીટરે વકસ ખ“ધ થયું. વિદ્યાર્થીઓની ઉપર જ (હન્દુસ્તાનની સ્વત'ત્રતા 
નિર્ભર છે, કારણુક?ે વિદ્રા્થીએ એ જુષાનીઆવર્ગ છે. વલે ખુષુર્ગ ગણાય, કારણુ 
એમને વ્યવસાધોા રહ્યા. પણુ વિદધાથીએ નિરદોષ જછીથમન ગાળે છે. વકીલોને સ્વાર્થ 
(ભરણુપોષણુને।) રશ્લો છે તેથી વકીલે! પાસે વછીલાત છે।ડાથવી સુર્કેલ છે; પણુ વિધાર્થીઓને 


પાલ 


વિજ્દાથી?એ!ન 
ના શાળાન 
ત્યાગની 
અસર 


આગેવાનોને! 
વિરોધ 


રાળાત્યાગ 
આજે જ 
કેભ ? 


હિન્દના 
નાડની 
ખાતર 


તા- ૩-૧૦-૬૯૨૦ 


ક 


એ સ્વાર્થ નહિ હોવાથી માત્ર સરકારી નિરાળેની માયા છેડાય તે! વિદ્યાર્થીઓને નિશાળે 
છીડવી સહેલી છે. 


કોઈ કહેશે કે વિધાર્થીવર્ગેગ એમ શા સાર્‌ કરવું? તિશાળે! શા માર્ટ છોડવી ? એ 
હીલચાલની સામે આપણુ મહાન, ધર્મ'ધુર'ધર, પ્રન્નની સેવામાં અત્ય'ત કસાચલા એવા 
પ'ડિત મદનમોહન માલવીયાજી, હિન્દુસ્તાનમાં અત્ય'ત વિચાર કરવાની શકિત ધરાવે એવા 
રાસ્રીઆર અને બીના આપણા નેતાએ--લાલા લજપતરાય સુષ્દ્ાં--એમ ડહી રહ્યા છે ક્રે 
વિદ્યાર્થીખ।ની પાસે રાળાએ  છે।ડાવવી એ ઘણું નેખમભરેલું પગલું છે. એમના વિચારોની તમારા 
પર અસર ન થાય એ મારાથી નહિ ઇચ્છી રાડાય. માટે વિધાથી આને હું એ જ વાત 
સૂચવી રલ્યો છું કે આવા આપણા દેરાદાઝવાળા આગેત્રાનાના કહેવા ઉપર તમે પરેપૂરો વિચાર 
કરને, અને એમ વિચાર ડરતાં છતાં તે તમને એમ લાગે કૈ હું જે ડહી રઘલો છુ' એ જ 
ખરાખર છે તો! જ નિરાળે। છે।ડનતે. 

કે1ઈ સવાલ કરશે કે આપણે જે કેળવણી લઈ રલ્લા છીયે એ શું અજ જ ઝેર સમાન થઇ 
પડી? સરકાર ગમે તેટલી ખરાબ હોય પણુ જે જે નિરાળોાની અ'દર આપણે જતા હેોઇયે 
તે નિરાળાની અદર સારી વ્યવસ્થા હોચ, સારા પ્રોફેસરો હોય, સારા માસ્તરે હોય તે 
આપણે શા સાર્‌ છે!ડવી જેઇવે ? એ પ્રેશ્ષ દરેકને થાયઃ 


પૃ'નબનું પ્રકરણુ થયું અને ખિલાકંતનું પ્રકરણ થયું ત્યદરે સરકારની રાજ્યતીતિ સલ 
હતી. છું તમને ખાત્રીપર્વાક કહેવા ઇચ્છું છું કે હું ત્યાં હતે! ત્યારે મને એવી પ્રતીતિ હતી 
કે આપણુને ન્યાય મળ્યા પિતા રહેવ!નો જ નથી. સુસલમાન ભાઇઓને પણ્‌ હું એમ જ 
કણેતોા કે તમને જે વચન પ્રધાન લૌઈઈડ ન્ત્યેઈટ આપપેકું છે એટલું તો જરૂર મળશે. છતાં 
આપણને પ'નખની ખાખતમાં સખત ફેક! લાગ્યો, “અને એ અન્ચ!ય ઢાંકી દેવાને ખોટામાં 
ખોટાં કાવતરાં કરવામાં આવ્યાં. ખિલ!ાફતની બાબતમાં એક છે!કર્‌ પણુ સમજી રાજે એને 
વચનભ'ગ કરવામાં આવ્યે. 


પ'જાબમાં જે જે માણુસેો પર અત્યાચાર થયા એ ડાઇ સામાન્ય માણસે! ન હતા; પણુ 
સરકારે જેમને કેળવ્યા હતા એવા રિક્ષિતવ્ગ ઉપર જેટલા અત્યાચારો ડરવા હતા એટલા 
કરવામાં આવ્યા. 

લંટારાની શાળપ્માં કેસ ભણુપ્ય ? 

સરકારે હિન્દુસ્તાનના સ્વત્વનું હરણ્‌ કયું છે. ને કોઈ લૂ'ટારો આપણું ધરબાર લૂ'ટી 
નય અને આપણુને આવીને ડહે કે “હું તમારં ધન લૂ'ટી ગયેો1 છું એમાંથી થયેલી આ 
રાળામાં તમે ભણે!” તે! મારી ખાત્રી છે કે આપણે તે! એ લૂ'ટારાને એવો જ જવાખ 
આપીશું કે “અમારે તમારી કેળવણી નહિ નઇયે.' માર્‌ ધર કોઇ લૂ'ટારો લૂ'$ી નચ તે। એ 
હું સહન ડરી રાકુ' છું, પણ્‌ મારં માનભ'ગ થઇ ન્તચ, મારં પુરુષત્વ, સ્રીત્વ લૂ'ટવામાં આવે 
તે હું એ પાછું કેમ મેળવી રાકુ' ? મારં નાક કાપવામાં આવે એ હું કેમ આખુ' ડરી રાકુ'? 


તા, ૩-1૦-12૨૨ હં 

કાઠીયાવાડના લૂ'ટારાએ। મુસાફરેનાં નાક કાપતા, અને એક દાક્તર એવે! નીકફચે! હતે! કે 
એ કપાઈ ગયેલાં નાકને આખાં કરતે।. પણુ હિન્દુસ્તાનનું નાક જે કપાઈ ગયું, જે ચીછુ' 
થઈ ગયું એને અણીચાળુ' કરનાર કોઈ દાક્તર, છે જ નહિ. એ નાકને અણીયાળુ' ફરવુ' હેય 
તે! તે આપણે જ કરી રાકીથે તેર્મ છીયે. સારામાં સારા ટૂધમાં સાોમલ પડવાથી જેમ આપણે 
ત્યાગ કરીશું, સે જ પ્રમાણે સારામાં સારી કેળવણીમાં જેર પડવાથી એ ત્યાન્ય છે એમ 
“આપણે માનવુ જૈ નેઇચે. મને «૮3૨ એવી ર'કા થાચ છે કે જેટલું દરદ આ બે પ્રકરણુ।થી 
મને થયું છે એટછું જ દરદ પ'ડિત માલવીયા અને શાસ્રીઆરને ન જ થઈ શાકે. સરકારે 
જે રાજ્યનીતિ બતાવી છે તેથી દૂધ જેવી એમણે આષેલી ચીનને ઝેર જેવી થઇ પડી છે, એવું 
ન તેમને લાગવું હેય તે! તેઓ મે' કલ્યરુ' છે એમ જ કહેશે. સરકારની કેળવણીમાં દાખલ 
થઈ ગયેલા ઝેરને આપણા આ મહાન પુસ્ષે। નથી એળખી રાકતા એમ મારે કહેવુ' નેઇચે* 


ને આપણુ આ સ્થિતિમાં કાંઇ પણુ નહિ કરીયે તે! આપણું નાક સદાને માટે કપાઇ 
૪વાનું છે; કેટલાક જમાના સથી પ્રનત પે।તાનું સ્વત્ત આ જગત આગળ ખતાવવાને નાલાચક 
ખનવાની છે* તમે વિદ્યાર્થીઓ બાળક વચના છો! એમ તે! ન જ કહી શકાય. માટે તમે 
માબાપે વગેરે વડીલોને માનપૂર્વાક કહી સ'ભળાવી કાલે જ નિરાળે।નો ત્યાગ કરે. પણુ જે 
સ્વત'ત્રતા સોળ વરસની ઉપરનાં બાળકો અને ખાછીકીઓ વાપરી રકે છે એ સ્વત'ત્રતા 
વાપરવાની જે સરત છે એ તમે પૃરેપૂરી સમજરેી। એમ હું ઇચ્છું છુ. 


જેમને તાવ અ!વી ગવેો છે--માતસિક અને હારદિક--અને જેઓ માને છે કે આ સરકારની 
સલ્તનત એક મિનિટ પણુ મારાથી સહન થઈ શકતી નથી, જે સલ્તનત અન્યાયના ઝેરથી 
ગ્યાપી ગઇ છે એ સલ્તનમાં રહેગુ' મારે માટે નામેશીભરેલું છે, તેમતે જ નિશાળ છે।ડવાને 
અધ્ધિકાર છે. જે લૂ'ટારો આપણું સર્વસ્વ હરણુ કરી ન્તચય એના હાથતું દાન આપણે ન લઇ 
શષીયે, તેગ સરકારના હાથની કેળવણી આપણે ન લઇયે એમાં જ માતા પ્રત્યે, પિતા પ્રત્યે 
અને નેતા પ્રત્યે આપ્‌! વિનચ રહેલો! છે; એમાં જ આપ'ગી આધીનતા રહેલી છે. જે કોઇને 
 બઅદરથી કકદયનો અવાજ આવે છે કે “મારે અ કામ કરવુ' જ નેઇયે' એ મ!ણુસને એમ 
કરવાને! હક છે. એ ચોન્નેની પ્રતીતિ તમને પડતી હોય તે। તમે આવતી કાકષે જ નિશાળે! ને 
કલેજે છેઈડો એમ છું ઇચ્છું છું. 


ઔજ નિરાળે। ક્યાં છે? એમ પૂછનાર વિદ્યાર્થીને મારો એ જવાખ છે કે તમારે હજ 
રાહ નેવાની «ર૨ છે, માબાપની સાથે સલાહ કરવાની જરૂર છે, કારણુકે તમે શકિત છે1. 
જે ઓરડીમાં સરપ વસતે! હોય એ ઓરડીમાંથી નીકળી જવા માટે મને શ'કા રાની જ 
હોઇ શકે ? રાષ્ટ્રીય કે।ન્ચ્રેસે જે ઠરાવ કરેલો! છે એને! અર્થ શું છે એ તમે વિચારવા ધારતા 
હે તે! હું કહું છું કે એ ઠરાવમાં આપણુને નવી નિર્ાળ મળવાની રારત નથી. આપણુને 
નવી નિશાળે! મળે ચા ન મળે, પણુ જે નિશાળ આપણુને ઝેરરૂપ થઇ ગઇ છે એ 
, નિશાળો તે ત્યાગ કરવો આવશ્યક જ છે. ' 


વાઈ 


પરદે 


ન 


કળવણી ક્રેર 
જેવી કેમ ? 


શાળાત્યાગનોા 
અધ્રિકાર 


શાળાત્યાગ 
ખીનરારતે 


ષર્ર 


શાળાત્યાગ 
શસિપાહીની _ 
દક્ખિ 


શાળાવત્યાગના 
ઉપશસિદ્ધાન્તે। 


તા. 3-૧૦-૧૯૨૦ 


આપણને અ ચહ્‌નો સમચ આવ્યો છે 

આથી કેઇએ એમ નહિ [સમજ લેવું કે હું કેળવણીની વિસ્દ્ધ છું અથવા તે! મારા 
કેળવણી વિષે જે વિચારે છે એનો રું પ્રચાર કરવા ધારે છું. એ વિચારેનો પ્રચાર હું રાષ્ટ્રીય ' 
શાળા મારફત કરી રલો છું; અને જે વખતે એવી કેળવણીને! પ્રચાર મારે વધારે કરવે। હસે 
ત્યારે હું મારં સાધન શો।ધી લઇશ્ચ. પણુ અત્યારે જે દેછિએ ઠું નિશાર્નેન્ના ત્યાગ કરાવવા 
ઇચ્છું છું એ દછિ સિપાહીની છે. ન્યારે યુદ્ધ શરૂ થાચ છે ત્યારે નિશાળીઆએ। નિશાળ 
છેડે છે, અદાલતે। ખાલી થાય છે અને જેલે પણુ ખાલી પડે છે. જેલમાં રહેનાર જેલીએ 
પણુ પોતાનો સ્વભાવ છોડી દે છે અને લડાઇમાં ઝૃમે છે. તે જ પ્રમાણે આપણુને આ યુદ્ધનો 
સમય આવ્યા છે. ને આ પ્રનન શસ્ર ઉગામતારી હોત તે। હિન્દુસ્તાનમાં કચારનીયે અસ'“ખ્ય 
તલવારે। ન'મી થઈ હેત; પણુ હિન્દુસ્તાનમાં એ તત્ત્વ હાલ અરાકય છે. અત્યારે તે! સામાન્ય 
ટષ્ટિએ, લૌકિક દદિએ જ આ પ્રશ્ન હું પ્રનત આગળ મુષ્ઠી રહ્લો છું કે જે સરકાર તરફથી 
આપણું આટલું માનભલ'ગ થયેલ્લુ' છે તે સરકાર પાસેથી આપણે દાન લઈ રાકતા નથી, મદદ 
લઇ શક્તા નથી. માટે ને એ તત્ત્વ માન્ય થાચ તે। નિશાળે! હે। કે ન હો એનો સવાલ 
રહેતે જ નથી. એટલે તમારે તે! એ ટછિએ વિચાર કરવાને છે કે અત્યારે વિધાર્થીઓની 
તાત્કાળિક ફરજ નિશાળ છોડવાની થઈ.છે કે નહિ. નિશાળે! છોડીને વિધારથી'એ શું ઠરે? 
સ'ધિકાળને વખતે જે વિધાથી એ નવરા થઇ બેસે તેએ! શું કરે ? એ ખધા પ્રશ્નો તમે પૂછી 
રાકો છે।. સિષ્દાન્ત સે' જે મુકેલો છે તે જ છે. એમાંથી જે ઉપસિદ્ધાન્તો નીકળે છે એ 
તમારી આગળ હું મુકત્ણ જ નથી. મુખ્ય સિદ્ધાન્તને અનુસરીને આપણા! દિલમાં જે ફેસલે! 
થાય તે પ્રમાણ અટળપણે વર્તયું. પણુ ર'કાનું સમાધાન થઇ ગયા પછી નખળાઇને લીધે 
એઠ પણુ વિલ્લાર્થીને કૉલેજમાં કે નિશાળમાં રહેવાનો અધિડાર નથી એ પણુ કહેવાની મારી 
ફરજ છે. અત્યારે પ્રનએ નખળાઇ બતાવવાનો! સમય નથી. 


[વાસદ કૉલેજ છોડનાર વિધાથીઓનાં તામ વ'ચાયાં અને વિધાથીઓ તરફથી 
સવાલો પૂછવામાં આવ્યા તેના ગાંધીજએ નીચે પ્રમાણે, જવાબો આપ્યાઃ ] 


_પ્રશ્-મહાત્માજ, નાગપુરમાં મળનારી કૈત્રેસ આ ઠરાવ મુલતવી રાખે તો! અમારે 
શું કરવું ? 

ઉ૦્ન-નાગપુરમાં મળનારી કૉગ્રેસથી આ ઠરાવ મુલતવી રાખવાને ઠરાવ ન થઇ શરે 
એમ છું માનું છું. જે માણુસ ચત્રે કલ્પેલા સિદ્ધાન્તને સમક? ગયે! હે।ય તેને નાગપુરમાં 
શરાનારી કગ્રેસ શું કરશે કે શું નહિ કરે એ લાગુ જ નથી પડતું. ગુજરાતન। વિધાથી'ઓની 
ન્તગૃતિ કૈગ્રેસને સારૂ એવે। ઠરાવ કરવાનું અરાક્ય કરરી શકે છે. 
_3૦--મહાત્માછજ, આપ વિધાથી'એ પાસે આત્મધાત કરાવવા માગે! છે! કે સ્વાર્થ- 
ત્યાગ કરાવવા માગા છે!? 

ઉ૦--હું વિદ્યાથી'એ પાસે સ્વાર્થ ત્યાગ કરાવવા ઇષ્છું છું, અને સ્વાર્થ ત્યાગથી આત્મ- 
રક્ષા ઠરાવવા ઇચ્છું છું. 


યાણ 


પ્૦--ગુજરાત કલેજ ગુજરાતને પૈસે થયેલી છે ને સરકારે મળેલો! કારભાશ લીધે! છે, 
તો! આપણુ આપણી જ મિલકત છોડવી કે કારભાર પાછે મેળવવે! ? 


ઉ૦--જે વસ્તુ વિશ્રાસથી આપણે કોઇ માણુસને સોંપેલી હોય એને! ખીજે જ રસ્તે 


ઉપયે!ગ ઠરવામાં આવે તે! કાયદામાં પણુ એ માણુસને વિશ્વાસઘાવી કહે છે. એક ધોખીને » 


આપણે કપર્ડું ધોવા આપ્યું હોય અને એને! બીને ઉપયોગ કરે તે! એની ઉપર ચોરીનું 
તહોમત મુકાય છે. એવી રીતે ઠું સરકાર ઉપર ચોરીનું--વિ*વાસધાતતું--તહેોમત મુકી 
રહ્યો છું: “ તમને જ્યારે કેલેજ સોંપી ત્યારે તમે પ'તઅનેો અન્યાય ર્ચશે।, ખિલાફતને 
અન્યાય કરશે એ 'ખખર ન હતી.” ખીજું પ્રમુખ સાહેબે કલું તેં પ્રમાણે ગુજરાત કીલેજમાં 
કાંઇ નનવર્‌ ભરવાનાં નથી. એ કીલેજ છેવટે તો આપણી જ છે. આપણી મિલકત જે 
અત્યારે આ સલ્તનત લઇને બેડૅલી છે એ મિલકતના પૂરેપશે, ખરે કબન્તે લેવાને સાર જે 
ખાટો ઉપભોગ છે એ પણુ આપણે છેડી દેવો! ધટે છે. આપણા પેો।ાતાના ધરમાં મરકી થઈ 
હેય તે! એ ઘરને મુષ્ટ દઇચે છીયે એમ આ કૅલેજ પરથી આપણી ખરેખરી માલીક્રી ચાલી 
ગઇ છે માટે એનો ત્યાગ ઠરવે। ન્નેઇવે. જે માણુસનેો! હાથ સડી ગયો હેય એ માણુસનો હાથ 
હે. કાતુગા કાપી નાંખે છે, કારણુ એ હાથમાં સડાએ ઘર કરેલું છે. વહાણુવાળા પોતાના 
માલને તે।ફાન નખતે દરીઆમાં હે।મી દે છે તેથી કાંઇ તેઓ આત્મધાત કરતા નથી. તે જ 
રીતે આપણુને અત્યારે આપણી માલીકીની હતી એવી નિરાળને। પણુ ત્યાગ કરવે। ધટે છે, 
અને એવા ત્યાગથી જ આપણે માલીકી પાછી મેળવશું* 


પ્રભ્--મહાત્માજી! જે નિશાળે। સરકારી ન હોય પણુ "ખાનગી દ તે પણુ છેડી 
દેવી કે ? 

ઉ૦--કે ખાનગી નિરાળો સરકાર સાથે (યુનિથર્સિટી સાથે) સ'બ'મ પરાવતી હે 
એ નિશાળે! જાડી દેઢ્ી નેઇયે, કારણુકે એ નિરાળે ૫૨ સરકારની સજ્ઞા છે, શાળળ્ા 
200૯€1011€1 છે. મારા મત મુજબ તે! સરકારની ત ગધ પણુ રહેલી હોય ક 
નિરાળે! સુદ્ધાં છેડી દેવી નેઇયે. 

પ્રર--થાડા વિધાથીએ નિરાળ છેડી દે તેથી સરકાર ર થી અસર થવાની ?. 

ઉ૦્--આમાં અસરની વાત નથી પણુ અન્યાયરૂપી દ્રગ્ય લેલું કે નહિ તે સંમાલ ' છે. 
આપણું પોતાનું માન ન્તળવશું એ- આપણે ધર્મ છે. | જે જ્ઞાઇએ કે બહેને નિશાળ કશ. 
એટલે દરજ્જે એણે પોતાની ફરજ અદા કરી અને દુનિયાની પણુ સેવા કરી. એકના તાગણ 
પણુ અસર થઇ શરાકશે. 

પ્રન-કારા ધારવા મુજબ સરકારનો દાનત જ આપણને કેબબણ્ી આપવાની હ્તો 
નહિ- તે ઠ્ેને છોડવાથી આપણે સરકારને મદદ નથી કરતા ? 

ઉ૦--હું એમ માનતી. જ નથી કે સરકાર આપણે નહેને. છેડીયે એમ ઇમે છે. 
સરકારે તો'એ બાબતમાં સરક્યુલર પણુ કાઢયો છે. સરકાર તો! બુછી રહી 9 કે 'ને 


શ 


હોત 


તા. ૩-૧૦-૧૬€૨૦ 


કૌલેન્ે અને નિશાળે! ખાલી થઇ જરો તે! પ્રનન ઉપરનો! જે કબને છે તે આપણે ગુમાવી 
બેસવાના. ' સરકાર ઇચ્છે ચા ન ઇચ્છે પણુ આપણે થોાગ્ય કામ કરવું ન્નેઇચે. 
. પ્રન--જે નિશાળે રાષ્ટીય બનવાની છે એ નિશાળે। પણુ છેડવી કે ? 

ઉ૦--એ શાળાના વ્યવસ્થાપકેને પત્ર લખી મોકલો કે “ તમે આપણી નિરાળને 
રાષ્ટ્રીય રાળા ખનાવવાનો વિચાર રાખ્યો છે એ સાર્‌ તમને સુખારકબાદી આપીયે છીચે અને 
વિન'તિ કરીચે છીયે કે તમે સરકારને સત્વર નોટીસ લખી મે।ડલો જેથી અમે નિભચ બનીયે.” 

પ્રન--માબાપે! અમારી વાત કખૂલ ન રાખે તે શું કરવું ? 

ઉ૦--માતપિતાને સમન્નવવાં. આપણે માતપિતાની સાથે અદખ નળળવવાની છે, વિનય 
રાખવાનો છે. આપણે એમના આજ્ઞાકારી છીચે એ નહિ ભૂલવું નેઇયેૅ- જે ડેકાણે આપણુને 
એમની આજ્ઞા અયેગ્ય લાગે ત્યારે વિનયથી એને। અનાદર કરી શકીયે.. 

પ્રન્--જે રાષ્ટ્રીય શાળાઓને સિડીશ્ચુસ-ફ્ોતૂરી ગણુવામાં આવે તે? 

ઉ૦--તે। દરૅક સરકારી સ્કૂલને! છે।કરો નીકળી પડે. ને પ્રનન એ સમચે સરકારની 
નિરાળેોમાં રહેશે તો એ પ્રનત ગુલામીને જ લાયક રહેશે. પ્રન્નની રાષ્ટ્રીય ટેળવણીને* સરકાર 
નહિ ર્‌ો।કો શકે. ધરમાં જતા મહેતાજઓને, સ્વચ'સેવકેને, નહિ રોકી શકે. 

પ્રન--મહાત્મા ગાંધીજ ! આપે કહ્યું કે નિશાળે! છેડી દેવાથી સરકારનું દૂધે*વરતું વીટર 
વર્કસ બ'ધ થશે તે કેવી રીતે? 

ઉ૦---સરકારને આપણે નેોકરોરૂપી પાણી પાઇયે છીયે અને એ નોકરથી જ સરકારની 
તૃષા છીપી શકે છે. માટે ને એ નળ બ'ધ થઈ ન્તય તે! સરકારને તરસે મરવું પડે. શેકીલે 
સાહેબે પણુ કલ્યુ' છે કે નિશાળોની મારફતે જ સરકારને નોકર મળી શકે. 

પ્રન્--બગલગના પરપાટાની માફક આ ચળવળ પણુ ફૂટી જરે એમ કેટલાક માને છે. 
એને માટે શે। ખુલાસો છે ? 

ઉ૦--હમેશાં પ્રનનની અ'દર એવા પરપોટા ઉભા થાય છે અને ફૂટી નચ છે. મસા 
જણે છે એટલા જીવતા જ રહેતા હેચ તે! દુનિયાને નેઇડું જ શું હતું ? આપણે સૂટીએાનો 
વિચાર કરીને # આ કાર્ય ડરવું તેઇયે. ખ'ગભ'ગની ચળવળમાં બે ત્રટીઓ હતી : (3) 
સરકારી નિશાળે।માંથી છે।1કરા નહિ ઉઠાડી લેવાની અને (૨) આગેવાનોએ પોતાનાં છેડરાં 
સરકારી નિશાળે રાખવાની. આ બન્ને તૃૂટીએને જેય્લે દરજ્જે રોકી રખાચ એટલે . દરજ્જે 
શેકી રાખવામાં આવે છે. મને વિધાર્થીઓ શાપ આપે તે માટે હું તે તેચાર જ છું. જે 
માણુસને પ્રજની સેવા ડરવી હેોચ એણે તે! શાપ પહેલેથી જ વહેરી લેવો નેઇયે. આનાં 
જે પરિણામ આવે તે મારે અને પ્રન્નતએ સહન કરવાં જ નેઇયૅ. તેથી જ ભવિષ્યની પ્રન્ન 
ઉંચે ચડે. 

પ્રન--આ ચળવળમાં યુદ્ધની બધી શરલેો! આવી ન્નય છે કે? 

ઉ૦--યુદ્ધની બધી રારતેો। આ ચળવળની અદર પળાયાં જ ડરે છે, અને આ યુદ્ધ જ છે. 





લા. 3-૧૦-૬૯૨૦ 


શિક્ષકવગ માં ગાંધીજી” 


એક વાર છું પોતે શિક્ષકવર્ગને જ હતે!; હંછ પણુ ડું રિક્ષક છુ' એવે! દાવો કરી 
રાકાચ- મને તિક્ષણુનો અતુભવ છે. મે' તેના અખતરાએ! કરી નને છે. એ કામ કરતાં 
કરતાં મને એમ લાગ્યું કે જે પ્રનનના શિક્ષકોએ પોતાનું પુરુષત્વ ગુમાવી દીછું છે તેવી પ્રન્ન 
કોઇ દિવસ ન ચરે. 

આપણા શિક્ષકે! પોતાનું પુર્ષત્વ જરર ખોઈ બેઠા છે. જે વસ્તુ કરવાને તેએ ઇચ્છતા 
નથી તેવી વસ્તુ તેએ બળાત્કારે કરે છે. તેમની પાસે મારીને ક્રોઈ કાંઇ નથી કરાવવું, પણુ 
તેમના ઉપર સૂક્ષ્મ બળાત્કાર થાય છે જ. એમના મે।ટેરાઆની ધમકી, પગારમાં તુકસાની 
કે પગાર વધી ન રાકે એવી ધમકી કે સૂચનાઓથી રિક્ષકે। ગાભરા અને છે. 


હવે એવે! પ્રસંગ આપણી સામે આવીને ઉભે। છે કે શિક્ષકો તેમજ રિક્ષિકાઓ પોતાના 
ન, પોતાના માલ અને પોતાના પગાર નેખમમાં મુકી દે અને છે તેવી વસ્તુ હિ'મતથી 
વિધાથીઓ પાસે મુકે. તેએ તેમ સુકી ન શકે તો તેમણે ઉદરપોાષણુના સાધનનો ત્યાગ 
કરવો! નેઈયે. આટલું છું આજે રિક્ષકોને ખતાવી લઉ' એટલે મારં આજનું કામ સમાપ્ત થશે. 
મારી સામેના પક્ષમાં શાસ્રીઆર જેવા મહાન શિક્ષક છે. પ'ડિત માલવીચાજ, જેમણે હિન્દુ 
ચુનિવર્સિટો જેવી સ'સ્થા સ્થાપી છે, ત્તે પણુ માને છે કે હું પ્રનને આડે રસ્તે દોરી રહ્લો 
છુ'' જે નેશનાલિસ્ટ પક્ષના છે તેમને પણુ શ'કા છે. છતાં મને લાગે છે કે છું સાચે છુ. 


ખગદાદથી આવેલા એક ગૃહસ્થે મને આજે તેમને! ત્યાંના અનુભવ સ'ભળાવ્યો.. તેથી 
હું તો ચક્તિ થઇ ગધા છુ. હું કહું છુ કે હિન્દુસ્તાનમાં રહેવુ' મારે સાર્‌ વસઝું થઇ પડયું 
છે. ને છું અસહંકાશ્નો વિચાર ચોવીસે કલાક કરતે! ન હોઉં--સૂતી વખતે પણુ મારં મન 
એ જ વિચારથી શાન્ત થાય છે--તે। હિન્ડુસ્તાનમાં મારે સારૂ રહેવુ' અશકય થઈ પડું હત. 
હું માનું છુ' કે બગદાદના નિરક્ષર આરબો આપણુ કરતાં અન'તકોટિંગણા આગળ વધેલા 
છે. આ ગૃહસ્થ કોઈ નાંખી દીધા જેવા માણુસ નથી. એ બગદાદમાં સરકારી નોકરીમાં મોટા 
હેદ્ેદાર હતા. તેઆ અ'ગ્રેજ સરકારના દુશ્મન નથી. તેમણે જેવા હતા તેવા જ અનુભવ 
મને કલા છે. ગ'ગાખહેને તેમને પૂછધુ, “ત્યાં અગેજનું ૨ાન્ય ટક્રો ખરૂં? 7 તેમણે કલ્યુ', 
“એ કઈ હિન્દુસ્તાન છે !' ન્યાં સુધી એક પણુ અ'મેજ સેસોપેોટેમિયામાં હશે ત્યાં સુધી 
આરબો શાન્ત થઇને બેસરો નહિ. આરબોની પાસે દારૂગાળા કે તલવાર એવી સામમી નથી 
--હશે તે!પણુ ધૂળ જેવાં હશે--પણુ એક સામમી માત્ર તેમની પાસે જરૂર છે. “ આ દેરા 
' અમારે છે.ન્‍્આ અમારા દેશમાં જેમને અમે. ૨4 નહિ દઇચે તે એક પળ પણુ ન રહી રાકે.' 


અ'મેજ સરકારે ત્યાં જેટલા શીખાને મોકલ્યા તે બધાને તેમણે કાપી નાંખ્યા. હું 
હિન્દુસ્તાનને એ ચીખામણુ નથી આપતે.. હું તે. એ તરફની ગતિ ઉલટો રેકી રહ્યો છું- 


પરપ 


પુરુષત્વહીન. 
શિક્ષકે 


શિક્ષકો માટે 
પ્રસંગ 


આરબોની. 
સ્થાત ત્ર્યન 
પ્રિયતા 


પરર% 


ધર્મવિસુખ 
પ્રિટિરા 
"“રાન્ન્ય 


તા. 3-૧૦-૨૬ર૪' 


ભારખોને કઈ શીખોને વિરોધ ન હતે. આપણે તે! આરભોને। હેતુ શું હતે તે જ નેવાનું 
છે. અ'ગેનેએ તેમને ખહુ ખહું આશાઓ આપી. ખગદાદમાં એટલો તાપ હેય છે કે 
તમે બધા અહી'આં બેઠા છે। તેમ ત્યાંની રેતીમાં કોઈ ખેસી નહિ શકે. ત્યાંની રેતી એટલી 


' તપેલી હચ છે કે તેની ઉપર ઢાંધી શકાય. અગેજ સરકારે કલુ' કે અહીં' તમારા માટે પાકા: 


રસ્તા બઆંધશું, રેલવે લાવશું; તમને જે રીતે સુખ થાય એવી બધી સગવડ કરી આપશું. 
તમને ડરિક્ષણુ આપશું. મો।ટ૨ પણુ આરબોએ હમણાં જ પહેલી નેઈ. પણુ આરબોને તો 
એક જ વાત ખબર હતી. તેમણે કહ્યુ, “તમે અમારો સુલક લેવા આવ્યા છે।. અહી'આંના 
મુસલમાનોના "પહેલાં જ મેસોપે1ટેમિયાના સુસલમાને! અ'ચેનેને પોતાના દેરામાંથી ડાહી 
૨૯ છે. 


બ્રિટિશોનાં હવાઇ જહાજ એમને ડરાવી નથી રાકતાં. હવાઇ જહાજ હે કે ગમે તે હે, 
આરબોને શું? તેઓ તે। મોતને હથેળીમાં લઇને ફરે છે. એમની પાસે હોય ફુ કે લઈ નચ? 
તેઓ પોતાની નત માટે નથી લડતા. તેમનાં કપડાં છે તે ચામડાના. તેઓ ત'બુમાં રહેનાર 
૨૯. પોતાને! દેશ-ભલે તે રેતાળ રહ્યો-તેને બચાવવે।, ખગદાદ રારીફે જે પાડભૂમિ છે, ન્યાં 
અનેક પીર થઇ ગયા છે ત્યાં પરવાનગી વિના કે।ણણુ જઈ શકે ? ત્યાં અ “મેજ, શીખ કે તેમના 
જાઇબ'ધ કેઈ નહિ રહી રાકે. 


આરબેો આપણા કરતાં અગણિત દરજ્જે ચડેલા છે.” આ અમારે દેશ છે; તેતા ઉપર 
આંગળી ચી'ધે તેની આંગળી કાપી નાંખીયે, ત્રીનને અહીં'આં રેહેવા નહિ દઇયે,' એ જુસ્સો 
જેનામાં છે તે ખરા સુખી છે. ને આપણે માનીથે કે આરબો! જ'ગલી અને આપણે સુધરેલા 
તો આપણે તેમને અને આપણુને પોતાને ગેરઇન્સાફ ડરીયે છીચે. આપણે પોતે ગુલામની 
દરામાં રહેતા છતાં શોડાંધણાં સુખ અને ભોગ આપણુને મળે છે. આવા ભોગે અને 
વિલાસેોની જ્યાં સુધી આપણે ઈચ્છા રાખીયે છીચે ત્યાં સુધી આરખો કરતાં આપણે 
ઉતરતા જ છીયે. 


આપણા ખાપદાદા કહી ગયા છે, વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં કહેલું છે કે પવિત્ર ભૂમિને 
અપવિત્ર થવા ન દો. ખીન્નઃએ તમારી ભૂમિમાં પેસે તે અતિથિ થઇને જ પેસી રાક્ે છે. 
જતું સ્વત'ત્રતા ખોઇ તેણું સર્વસ્વ ખોયું, ધર્મ ખોયે!. 


બ્રિટિશ રાજ્યમાં આપણે આપણે ધર્મ સુખેથી પાળી રાકીયે છીયે અને મુસલમાની 
રાજ્યમાં ઓછે પાળી શકતાઃ એ છું. નથી માનતે।ા. મુસલમાની રા”્ન્ય પ્રાણુપીડક હતું એ 
હું નું છું; તેનામાં અભિમાન હું. અત્યારે તો અ'મેજ રાન્ય નાસ્તિક છે, મમી વિમુખ 
છે. એ રાજ્યમાં આપણે. ધમ નેખમમાં આવી પડેલો છે. 


'* આપણી આસપાસના મુલકમાં પઠાણુ, ઇશાની અને આરબોની સ્થિતિ આપણું કરતા 


સારી છે. આપણા નેણું ડિ તેમને મળલું નથી'જતાં.:જપણુછે) તેએ મડતા છે.. . ' 


,વ* 3-૧૦-12૨૬ 


આ પ્રેમાણું આપણી દીન દરાનુ' ચિત્ર આપ્યા પછી શિક્ષકોની પાસે છું મારો કેસ 
મુજુ' છું, ન્યાં સુધી આપણે આપણા શિક્ષણુની આહુતિ આપવાને તૈયાર નથી ત્યાં સુરી 
દેરાને સ્વત'ત્ર કરી નહિ રાકાય. 


આજકાલ-મારી પાસે ઘણા વિધાર્થીએ આવીને પોતાની :વાતે ડડદયભેદક રીતે કહે 
છે, છતાં તેએ ખેબાકળા છે એેમ છું નેઉં છું. અમે શાળા છેડી દઇમે તો કાલે જ બીજી 
શાળા મળે કે નહિ એવા સવાલ કરે છે. એ રિક્ષણુનો મોહ છે. છું પોતે શિક્ષણને વિરોધી 
છું એમ કોઇયે નહિ કહે. ડું ક્ષણુ પણુ વિચાર કે વાચન વિના નથી રહેતે. પણુ ચોપાસ 
દાવાનળ સળગતે। હેય ત્યરિ આપણે ડિકન્સ કે બાઇબલ લઇને વાંચવા બેસી નથી .શક્ત!, 
અત્યારે દાવાનળ સળગે છે. અત્યારે શિક્ષણુના મોહ ન જ રાખવે નેઇયે* 


તમને જે મનમાં સિદ્ધ થઈ ગયું હોય કે અ'મેજેએ પબમાં ને ખિલાફતમાં હિન્દુસ્તાત 
ઉપર અત્યાચાર કર્યા છે, દગો દીધો છે, તો તે અત્યાચારનું તેએ પૂરૂં પ્રાયશ્રિત ન કરે, 
પોતાનું મદ્ષિન અતઃકરણુ પૂર્‌ સ્વચ્છ ન કરે ત્યાં સુધી કોઇ પણુ નતવું દાત કે પગાર 
કે શિક્ષણુ તેમની પાસેથી સ્વીકારવું એમાં મહાપાપ છે. રાક્ષસ પાસેથી આપણે રિક્ષણુ 
નહિ લઇયે. મેલા હાથથી અપાતું શદ્દમાં શુદ્ધ શિક્ષણુ પણુ મેછું જ છે. અ'મેને તે. પોતાના 
મેલને પણુ સ્વચ્છતા કહીને ખતાવે છે. 


અત્યારે આપણુમાં જે દીતતા છે, પામરતા છે, આપણે જે ભ્રમણામાં પડેલા છીચે તે 


અ'મેજી કેળવણીને લીધે જ છે. અ'મેજ કેળવણી મળી ન હેત તો આપણે અત્યારે કઇ. 


હીલચાલ ડરતા ન હેત ખે મિથ્યા છે. 


દેરાને માટે મરવું એ ભૃત્તિ શરમ છેતે આપણામાં નથી* આવી પતિત દરામાંષી 
જ્યાં સુધી આપણે નથી નીકન્યા ત્યાં સુધી હું ભવિષ્ય કહું છુ' કે હિન્દુસ્તાન સ્વત'ત્ર થઇ 
રાકરે નહિ, 


' શિક્ષકો અને પ્રોફેસરેને હું હિ'મતથી કહુ' ધુ' કે પ્રનને ને ઉછળતી કી ફ્ક્વી 
હોચ તે! આવતી કાલે જ રાજનામું આપને. રાજતામું આપનાર શિક્ષક વિધ્ાથીને ભારેમાં 
ભારે પાઠ શીખવશે. 


ને શિક્ષકોને શરાતન ચૂડી «ચ, તેમને લાગી 'નય કે જે સલ્તનત ઇન્સાફ, નથી. 


આપતી, જાતાતા અન્યાયને માટે પ્રાચશિત્ત નથી કરતી, તેની પાસેથી પગાર ન લેવાય, તે 
ગુજરાતમાં ખાજે જ સ્વરાજ્ય છે. શિક્ષકે ને હિં'મત ધરીને હેરો કે અમે ભીખ માગાનેવે 


શાચુ' રાષ્ટોય શિક્ષણુ જ આપીથું તે આકારામાં સ પણુ તેવા . આવરો અને લેશ 





. 2 . પેશન; પરમા પરસવો. ૬ 
નાજ દં 


ર ક 
ડો પા ડે, ી “1. 1 





ન ન કહ હઝ 


ન ી ન, #* દ 
શૂ. પ ઇ પ નક 3. 

ક ટુક? ક ે 
-.. ક ભ,', શ ર મ. * ૦.૧ ૪. -& ર! 4૧૮ 71, 61. આડ 


પ 


સ્વાત'ત્યાર્થે 


શિક્ષણૂતી 
આફડુંતિ 


મેલા 


શિક્ષણને! : 
ત્યાગ 


પર૮ 


અસહકારશનેા 
રાજમેળ 


| સ્વરાજ્યના 
સહદેશાને 
*ેક્ાવા 


તો. ૧૦-૨૦-૧૬૨૦ 
તા. ૧૦-૧૦-૧૯૨૦ 


રોજનિશી 

જે વેપારી હમેશનેો હિસાખ કાઢયા વિના સૂગે તે કોઇ દહાડે। દેવાળુ' કાઢે; 
જે પ્રભ્ુપ્રાર્થના વિના, સ'ષ્યાસ્નાનાદિ વિના દહાડે। ગાળે તે પ્રભુનો ચેર બતે અને 
આત્માને એળખતાં નત જ શીખે; તેમ જે સ્વરાજ્યવાદી સ્વરાજ્ય લેવાને રસ્તો 
અસહકાર છે એમ સમજે છે તે હમેશાં હિસાખ કરે ને પોતાના મનને પૂછેઃ 

આજે મે' કેટલા ખિતાબવાળાને ખિતાબ છેડવા વીનવ્યા ? 

મે' મારાં છોકરાંને કેલલેજ કે નિશાળમાંથી ન ઉઠાડી લીધાં હેય તે! કેમ 
ઢીલ કરી છે? 

મે' ખીજ કેટલાને તેમ કરવા વીનનયા? 

મે' હુજા વજ્ીલાત કેમ નથી છેડી? અથવા કેટલા વ»ીલેને વષ્ઠીલાત છેડવા. 
વિન'તિ કરી ? 

મે' કેટલાને ભરતીમાં જતા અટકવાની ભલામણુ કરી ? 

મે' કેટલાને ધારાસભામાં નહિ જવા વીનવ્યા ? કેટલાને મત નહિ આપવા 
સમજવ્યા? - 

મે' પોતે કેટલા પરદેશી માલને! બહિષ્કાર કર્યો ? કેટલાની પાસે કરાવ્યો! ? 

મે' પોતે કેટલું સૂતર કાંત્યું ? કેટલાની પાસે ક'તાવ્યું ? કેટલા વણુકરેને ઉત્તેજન . 
આપ્યું ? 

આપને ગ વિના, સ્વાર્ય ત્યાગ વિના તાલીમ વિના, સ્વરાજ્ય અસ ભવિત છે એમ 
માનુ' છું તેથી મે' ખીજ શે! સ્વાર્થત્યાગ કર્યો ? મેં આ: ચળવળ ચલાવવા સારૂ 
મારા જગામમાં, મારા લત્તામાં કેટલાને પ્રેર્યા ? તેમાં મે' મારે કેટલો વખત, . 
કેટલુ દ્રવ્ય આપ્યું ? 

આ પ્રમાણે સવાલ પોતાના મનને દરેક સ્વરાજ્યવાદી પૂછે તે પા 
જવાબ ન મળે તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરી ખીજે દદાડે વધારે પ્રયત્ન કરૈ. આમ કરતાં કરતાં 
નિર્તર્‌ જગૃત રહેતાં રહેતાં જન આપણુ આગળ વધશુ' ને સ્વરાજ્ય રથાપશુ'. . 
કરોડે! માણુસો જે આ પ્રશૃત્તિમાં આજે ન્ેડાય તો છૂટકારો આજે છે, એક વર્ષ 


તા. ૨૦-૨૦-૬૬૨૦. 


તો ખહું વધારે વખત ગણાય, સ્વરાન્યને। સદરે! માત્ર કરોડેતતે પહાંચાડતાં આપણુને 


હજારે સ્વયસેવકે। જેધ્યે. તે પોતાતુ' કામ અદશ્ય રહીતે પણુ ધણુ કરી, શકે છે. . - 


તેને કેધતી શીખામણુની જરૂર નથી. પોતાથી શર્‌ કરી પોતાના પડેશમાં કામ 
'કરવુ' શરૂ કરે. કોઇ સપુરુષ હિન્દુસ્તાનમાં આ પ્રશૃત્તિયી અજ્ઞાત ન રહેવું જેઇયે, 
પછીતેની ખુદ્ધિ કખૂલ ન કરે તો ભલે તેમાં ન જેડાય, આપણે એ સંદેશો આખા 
ભારતવર્ષને પહાંચાડીયે એટલે આપણુ' પચાસ ટકા કામ પૂરૂં થયું. 


“-ૂૂૂૂનન----: 


નિશાળો 


ગુજરાતની સરકારી નિશાળો ખાલી થતી ન્નય છે. ગુજરાત કાલેજના પ્રેટ્રે- 
સરે।માંના ખે પોતાને! હેદદો છેડી--રષ્્રીય શિક્ષણુ આપવામાં ન્નેડાયા છે. તેમતે હું 
મુબારકબાદી આપું છું. બીજ અપ્યાપકે। તેમનો દાખલે! લઈ આ રદ્રીય ચળવળમાં 
, જેડાશે એવી ઉમેદ રાખુ છુ. 

પણુ વિદ્યાર્થીવવર્ગની આશા દું વધારે રાખુ છુ. તેએ નિશાળે અતે વિદ્યાપીઠ 
ખાલી કરશે ત્યારે અપ્યાપકે। ને શિક્ષકો પોતાની મેળે નીકળવાનો સભવ છે. અયારે 
તેઓને રોજને। પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થીને માત્ર મોહ છેડવાને। રલ્લો છે. 


 મ્રાંટ મેડિકલ કૉલેજના ખે વિદ્યાર્થી છેલ્લી પરીક્ષામાં ખેસવાના હતા તેએ ન 
ખેસતાં ઉઠી ગયા. ખીનન ખે વિવાર્થી ગ્રેજ્યુએટ થયા પછીને અભ્યાસ કરતા હતા. 
તેમને ર્‌।. ૫૦ ની શિષ્યદૃત્તિ મળતી હતી, તેને ત્યાગ કરી તેએ મુક્ત થયા છે ને 
કેળવણીના કામમાં રોકાઇ ગયા છે. આ વિધાર્થીએ ની મને દયા નથી આવતી, પણુ 
તેએએ યેગ્ય જ કર્યું છે એમ માતું છું ને તેએને પણુ ધન્યવાદ આપું છું. ખીજું 
ધણા વિદ્યાર્થી એએ ચગુજરાત' કેલેજ છેડી છે; તે કેલેજ તદન ખાલી થાય એવું 
ઇચ્છું છું. મનુષ્ય થવું એને ડું પહેલી કેળવણી માતું છું. અત્યારે તો પુરુષ પુરુષપણું 
અને સી સ્્રીપણું ખે!ઇ ખેઠાં છે. આખી પ્રજા એકે અવાજે કહે કે અમારે પરાધીનતા 
નથી ન્નેઇતી તો એમાં સ્વરાજ્ય રહ્યું છે, આ કેળવણી ધીમે ધીમે નહિ આવે; 
જેને આવશે તેને તુર્ત આવશે. એ તો એક નવો જન્મ છે. આપણી ગુલામગીરી 
એ!ળખવી ને તેનાથી મુક્ત થવા આપણુ આજે જ લાયક છીયે એમ માનવું એમાં 
સ્વત'્રતા રહેલી છે. -કીટુમ્બિક સ્વરાજ્ય આપણુને આવડે છે, ર્‌ષ્ીય સ્વર્‌ાજ્યતી 
ભાવના થાય તે! તે આજે આપણા ખોળામાં ' છે. ી 


પરક 


ગુજરાતમાં 
સાળાત્યાગ 


સાચી 
કેળવણી &૪ દુ 


સુરતમાં 
રાષ્ટ્રીય 
કેળવણી 


એ ભાવના વિદ્યાર્થીવર્ગમાં પેદા થાય ત્યારે જ દેશ છૂટે. અત્યારે તો વિદ્યાર્થીને 
પથમ પાઠ જ સામ્રાજ્યની શક્તિની એળખ કરવાને, અને સાષ્રાન્યથી જ *આપણે 
નભીયે એવું શીખવાતે। હોય છે. એમ જ હેય, સામ્રાજ્ય પોતાની શાળામાં ખીજાં 
કઈ કેમ શીખવે ? 

વિદ્યાર્થીએને નિશાળોાને। ત્યાગ કરવાનું કહી* હું તેમતે આમાંથી ઉગારવાને 
પ્રથમ પાઠ શીખવું છું, અને માખાપોને તેમાં મદદ કરવા વીનવુ' છું. ભલે જાવાનીઆ 
કેળવણી વિતાના અથવા ઓછી કેળવણીવાળા રહે. તેઓમાં પોતાપણું આવશે તે 
બાકી બધું મળી રહેશે. ઉકીકત તો! એવી છે કે જ્યારે ખે ચાર વિદ્યાર્થી નીકળી 
નય ત્યારે વિંચાર કરવાપણું ભલે હે, પણુ જ્યારે સ'ખ્યાબ'ધ વિદ્યાર્થીએ છેડશે 
ત્યારે તો રાષ્ટીય શિક્ષણુતેા। પખ'ધ એની મેળે જ થપ્ઠ જશે. 


ન #કત..હ.. --------: ----*---૦.૦૦૫૭-.-. #પામાતઇ# અમતાઇન્ગનડમાા 


મ અનુભવ 

સુરત, નડિયાદ અને અમદાવાદ વચ્ચે હાર૪ાઇ ચાલી રહી છે. તેમાં આગળ 
કોણુ જશે એ તે ભવિષ્ય જ બતાવશે. સુરતમાં જ્યારે ભાઇ શૌકતઅલી, ભાઈ 
મહમદઅલી અને છું ગયા ત્યારે જીસ્સાને। પાર ન હતે।. સે'કડે માણુસો ગામડાંઓમાંથી 
પણુ આવ્યા હતા. રાષ્રીય શાળા ખોલવી એ મુખ્ય હેતુ હતે. સુરતમાં અનેક 
સ'સ્થાએ ચાલે છે, તેમાં અનાવિલ છાત્રાલલ અતે પાટીદાર છાત્રાલલ એ પંણુ 
પ્રસિદ્ધ સંસ્થાએ છે. બન્નેમાં વિદ્યાર્થી એ સારી સ'ખ્યામાં રહે છે. એ વિધાર્થી ઓમાંના 
જેમણું સરકારની નિશાળ છેડી તે વિદ્યાર્થીઓનું શું કરવું એ પ્રશ્ન હતો. એ 
વિદ્યાર્થીએ અને એવા ખીજએનતે ખાતર શાળા ખોલવી ન્નેધ્ચે એમ લાગવાથી 
અગ્રેસર કાર્યવાહકોએ તુરત બદોબસ્ત કર્યોઃ એક સુસલમાન મિ. નરમાવાળાએ 
પોતાનું વિશાળ મકાન ભાડા વિના આપ્યું. કેટલાક શિક્ષકોએ મફત કામ કરવાનું 
ઠરાવ્યું, ખીન્ન કેટલાક પગાર લ/ કામ કરશે. કાર્યવાહકે। ઉઘમી ને પ્રામાંથુક હરે 
તા સસ્થા સુન્દર સ્વરૂપ પકડશે. તેમનાં ઉદ્યમ અને પ્રામાણિકતા વિષે મને ૨ કા 
જ નથી. તેથી એ સસ્થા ચાલશે જ. 


તેતે નભાવવા સારૂ પણુ બંદોબસ્ત સુન્દર થયો છે, રૂના વેપારીએએ ખાંડી 


દીઠે ચાર આના આપવાતું ઠરાવ્યું છે ને બીજા વેપારીએ પણુ આપશે. આમ 
સુરતનું કેળવણીખાતું સ્તાશ્રયી બતી જવા સભવ છે. 


“તા, ૧૦-૨૦-૧૨૨૦” 


ચાલુ નિશાળે, કાલેજ વગેરૈ ખાલી કરવાની હીલચાલ ચાલી રહી છે. તેમાં 


“પણુ સફળતા મળવા સ'ભવ છે. : 


પણુ આમ સતોષકારક પ્રશત્તિ ચાલતાં છતાં મતે પોતાને ખે નિરાશા થઈ. 
એક તો સભામાં થોડા સમય સુધી રહેલો ધૉંધાટ, ગમે તેવી ગનવર સભા પણુ 
'શાન્તિથી ચલાવવાની શક્તિ આપણામાં આવવી જ ન્નેઇયે. એ તાલીમની, સભ્યતાની, 
“સમજતી, એકતાની નિશાની છે. શાન્તિ ન જળવાઇ એમાં કોઇનો ખાસ દોષ નથી, 
પણુ એ સુચવે છે કે આપણે હજુ એ દિશામાં ઠીક કામ કરવાનું બાષ્ઠી ૪9. 


ખાનને ખનાવ એથી પણુ દુઃખદ દેતે।. અમે સુરતથી દિલ્હીની ટ્રેન લીધી ત્યારે 


માણુસે। પ્લેંટર્રાર્મ ૫ર ઠીક હતાં. તેમાંના કેટલાકે જ્યારે કેપ્ર ગોરા ઉતાર ક 
અટઢકચાળાં કર્યા વિના પસાર થતા હતા ત્યારે “બૂઉ'ઉ” કરીને તેમને! તિરસ્કાર કર્યે. 
આમાં જ ખુનામર૪ને! ભય રલો છે. સલ્તનતની સાથે ગમે તેટલે વિરોધ હેય છતાં 


માણુસોનો વિરોધ આપણાથી ન જ થાય. આવી વસ્તુએ ઉપર કાખુ મેળવવે। 


ઝમાં જ આપણી જીત રહી છે. 


*------------------------------૦-------*---૪--૦૦૫- 


પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોને 


મતે તો ખાત્રી છે કે પ્રથામક શાળાઓના શિક્ષકોતો પગાર ધણો એછે છેઃ 

પૃણુ અત્ય!રે વધારે પગારની હીલચાલની સલાહ છ શિક્ષકોને આપી શકતે! નથી. 
પૂરેપૂરા પગાર મળે તોપણુ સરકારની સત્તા નીચે ચાલતી બધી શાળાઓને 
“શિક્ષક અને વિવ્યાર્થીવર્ગને સાર્‌ હું ઝેરતી જેમ ત્યાન્ય ગણુ છું. તેથી પાથમિક 
' શાળાના શિક્ષકમાં નને જગ્ૃતિ અને બળ હોય તો ગમે તેટલું' સઠહત કરીને પણુ 
જેમાં મુખ્યતે કરીને ગુલામીમાં વિદ્યાર્થીઓને વિઘા આપવામાં આવે છે એવી 
શાળાને ત્યાગ કરી તેએ પૂૃરાતન કાળમાં જેમ ભિક્ષા માગીને પણુ શિક્ષણુ 
આપતા હતા તેમ આજે પણુ તેએ પ્રજને શિક્ષણુ આપે. પણુ મારી તો 


ખાત્રી છે કે જે શિક્ષકો આસ્થાપૂર્કક અતે પ્રામાણિકપણે સરકારી નોકરી છોડી 


“ર તો પ્રન તેઓનુ ભર્ણુપોષણુ અવરય કરે, 


પટા 


સ'તોાષમાં 
નિરારા 


પ્રાથમિક 
શાળાઆના 
શિક્ષકેને 


દક 


તા. 1૦-૨૦-૧૯૨૦ 


ી તા* ૧૭-૧૦-૧૯૨૦ 


બોાઘસ્ેન 
વીજમ'ન્ 
કાગળ 


નામર્દાઇનું 
બ્રદરરાન 


“સારા અનુયાયી” 

“તમે(એ જે ધારાસભાનું ઉમેદવારી બહાર પાડી છે તે પાછી ખેચી લેવામાં નહિ 
સવે તે! તમોને પુરથવીમાં હતા ન હતા થઈ જરેો।* તમોએ ગઇ સાલ ન્નેયું હરો કે તમારા 
જેવા દેશદ્રોહી જે માણુસોના હાલ વીરમગામ અમદાવાદમાં કેવા હાલ થયા હતા. તમારા 
મગજમાં પવર્‌ હશે કે બ્રીટીશ સલતન આગળ કેન હીસાખમાં* પણુ તમારે નકો. 
સમજવું કે તમારા એડને માટે બ્રીટીશ સલતન નેવાને અમે। પાયમાલ કરી શકડ$'. અમે 
ખીહીતા નથી. તમારી બુરી હાલત કરી ધરબાર વનાના કરી નાખીશું તે ચાકસ નનણુવુ. 
વધુમાં રીર્ચારોડ પર એક અગ્રેજવું' કેવુ' ખુન કરેલું તે તમે ગઇ સાલ નેયું હશે. તે. 
સોને તે! અમારે મારવા તે એક માખીને મસરવી તેમ છે. માટે ખુખ વીચાર કરી નળે. 

લી. બાલસેજીજસ.” 


આ કાગળ એક ધારાસભામાં જનાર ઉમેદવારને મળ્યો છે. તે જેવાને તેવે 
તેમણું ઉતારીને મને મોકલ્યો છે, લખનારની ભાષા દોષિત છે. તે કાં તો પોતે 
જાણીન્નેધને તેવી કરી છે અથવા લખનાર સાદો માણુસ હેોવે। ન્નેપ્યે, તેણે 
પોતાનુ' નામ મોકલ્યુ' નથી. આવા લખનારામાં પોતાતું નામ આપવાની હિમ્મત 
હોતી નથી. 

ગુજરાતમાં હજુયે આવા માણુસે। પડયા છે ત્યાં લગી આપણે શરમાવાનુ' રહ્યુ 
જ છે. પોતે બોલસેવીજમ'નું' ઉપનામ ધારણુ કરી ખેોલશેવિકને વગેવે છે, 
ખોાલશેવિઝમતે મે' જેવુ' જણ્યુ' છે તેવા ખોલશેવિઝમ પર્‌ મતે મેો।હ નથી. પણુ: 
ખે।!લશેવિક લેક નામર્દ તો નથી જ. ઉપરનો કાગળ  નાર્મદી સૃચવે છે. જે 
ઉમેદવાર શુદ્ઠ દાનતથી ધારાસભામાં નય તેનો દેષ શે! ? તેતો! દોષ શે! ? 
આપણે નને લેકે।નાં દિલને રોકવા માગશુ' તો જેવુ' સરકાર કરે છે તેવુ' આપણે. 
કરશુ', એટલે આપણે પણું સરકારના જેવી જ શેતાનિયત કરી કહેવાશે, 

ધારાસભામાં જતાર્‌ ઉમેદવારતે આપણે દલીલથી હરાવી રેષ્ટીયે, લોકમતની 
પ્રબળતાથી રેષ્ટીયે, પ્રેમથી મનાવીચે. બળાત્કાર કરીને રે।૪ીયે તો આપણુને કશે। 
દાયદો થવાને! નથી એવી મારી ખાત્રી છે. એથી તુકેસાન જ છે. 

ઉપરનો કાગળ લખનાર અમદાવાદમાં ને વીર્મગામમાં થયેલ ખુનની યાદ. 
આપે છે, હજારો માણુસોએ મળી એક ગેોરાને માર્યો, એક હિન્દી અમલદારતને' માર્યા 


ડી 


“લા# ૧૭-૧૦-૬૯૨૯ 


તૈ તેતી લાશતે ખાળા તેમાં મર્દાતો શી દતી ? શરા ગમ લડતા નથી. આજ ઉ 
લગી મારનાર પકડાયા નથી. એમ છૂપી રીતે મારીને ભાગી જવું એ તો . 


'ખુતીપણું થયું. તેમાં નથી હિમ્મત, નથી મર્દાનગી, નથી દેશદાઝ, નથી આપભેગ 
“કે નથી કે!ઇઇ અતુકરણુ કરવા યોગ્ય દણાન્ત. આવાં અધર કૃત્ય કરનારા માણુસે 


દેશને નુકસાન જ કરે છે. તેવા માણુસ્‌| હેજી ગુજરાતમાં વસે છે ત્યાં લગી 


અસહકાર પૂરે વેગે ચાલી શકતે નથી, ચલાવવા માગીયે તોયે ન ચાલે, જેમ અપાર્‌ 
અજવાળાને રકે છે તેમ ઉપર પ્રમાણે બતાવેલા આદશો પણુ સ્વાર્થત્યાગમય 
અસહકારતે જરૂર રેકે છે, અસહકારની તાલીમને રોકે છે. અસહકારીક1ની (૪૨જ 


“છે કે તેમણે “ ખોલસેવીજમ ' ના વિચારવાળાને પ્રેમથી રોકવા, તેએને દલીલથી 


“સમનવવા ને તેમની નામર્દી છે।ડવવી. 

જે ગૃહસ્થને ઉપરનો કાગળ મળ્યો છે તે મતે લખે છે, “ હુ' માતું છું કે 
“આ ઉતારે વાંચી આપતું મત દૂભાયા વગર રહેશે નહિ. આપ શાંત અતે 
ઔનખળાત્કારી અસહકારની ભલામણુ કરે! છે અને દરેકની અ'તઃકરણુની માન્યતાને 
માન આપવા માગે છે, છતાં આપના અનુયાયીઓ બળાત્કારની બીક ખતાવી 
અસહકારનું ધોરણુ મહણુ કરાવવા સારૂ કેટલી હદે પહોંચે છે તેનું દર્શન આ 
કાગળથી થશે. અને આ તો હજી શરૂઆત છે. અસહકારને પસ્થિમે ખળાત્કારી 
અનર્થ. થશે એવી જેમની માન્યના છે તેએ એ ધેોરણુથી ટૂર સહેવા માગે તો 
“તેમાં નવાઇ નથી. ” લેખકને! કાગળ આથી લાંખે। છે. મે] તેના જરરી ફકરાએ! 
જ આપ્યા છે. બોાલસેવીજમ'ને મારા અતુયાયી તરીકે ગણુવામાં મતે લેખકે 
અન્યાય કર્યો છે. મતે જ અન્યાય થયે હેત તે હું દલીલમાં ન પડત, પણુ લેખકે 
અસહકારને અન્યાય આપ્યો છે. હુ તો કેને મારા અનુયાયી ગયુતો નથી. મારા 
“વિચાર જેને પસ'દ પડે તે તેના અનુયાયી. એ વિચારની વિરુદ્ધ વર્તન કરનારા ન 
'ભારા કે ન મારા વિચારના અનુયાયી ગણૂય. 

સારી મભૃત્તિનો કે॥# અનર્થ કરે તેથી એ પ્રશ્ત્તિ જેમ ન રો#ી શકાય તેમ 
અસહકાર જેવી આવશ્યક પ્રશૃત્તિ તેના દુસ્પયોગની દહેશતે ન રોઝી શકાય, 
ગીતાજીનેા। અનર્થ ધણુાએક કરે છે તેથી ગીતાજને નથી વગાવાતી, નથી તનજતી, 
ખ્રિસ્તી ધર્મને નામે ખ્રિસ્તી કહેવાતા લેકે! ધાડ પાડે છે તેમાં તે ધર્મનો કે તેના 
'્રવર્ત કતો દોષ નથી. 

સરકારના દોષતું દર્શન કરાવતાં સરકાર પ્રતયે દ્રેપ વધે તેથી ક'ઈ દોષને 
હ#પાવામ નહિ. નિર્દોષતે દ્ેપ ન કરતો એ અદેયતો ચુણુ સૂચવતું નથી. દોષિતને 


અનુયાયી 
સારા નહિ, 
વિચારક 


અસહઉકારને 
ડેમ રેકાચ ? 


ધારાસભાના 
ઉમેઉવારેની 
કરજ 


તા, ૧૭-૧૦-૬8૨૦ 


પણુ દેષ ન કરે તે જ અદદષતાને। ગુણુ શોભાવે છે; તેથી હું' અગ્રેજી. સલ્તનતના. 
મહાદોષો બતાવતો છતાં તેમના પ્રત્યે ઉત્પન્ન-થતા દેષતે રે૪ી, ખુનને રી, તેઓને!" 


અસહકાર કરીને તેઓનાં હૃદયતે ખદલાવવાતે। અથવા તેએની પાસે હિન્દ્સ્તાત ખાલી 
કરાવવાને। ધોરી માર્ગ ખતાવી રલો છું. 


તેમ કરતાં લેકે।માં ધડીભર દેષ વધશે, “ ખાલસેવીજમ ' જેવા ગાંડાઓને . 


ઉપદ્રવ પણુ થશે; તે! તેતે અટકાવવા હું ધયત્ન પણુ કરીશ. પણુ અગ્રેજી સલતનત' 
જેવી છે તેવી રહે તેના કરતાં ઉપલા ઉપદ્રવોને હું” સલ્મ માનીશ. અગ્રેજી પ્રતિકિતિ 
ખોા!લશેવિઝમના કરતાં દેખાઇ રહે તેવું ગાંડું ખાલશેવિઝમ દૂર્‌ કરવું વધારે સહેલું છે 
એમ હુ' માતું છુ. લોકમત “ ખોલસેવીજમ ' જેવા ગાંડાતો અસહકાર કરશે એટલે 
ગએ ગાંડપણુ તો પાનાના ખગલાની જેમ ફુકથી ગબડી પડશે. 

લેખકે પોતાના કાગળમાં કેટલાંક ગુસ્સાનાં વાકયો! લખ્યાં છે, તે ગુસ્સાને! ત્યાગ કરવા 
હુ તેમને વીનવું છું? ધારાસભામાં જવું એ તેએ ધર્મ સમજે તો ભલે જય, પણુ 
જે “ ખોવસેવીજમ 'ના કાગળથી આવેશમાં આવી જઇ તે ખાતર જ ધારાસભામાં 


નય તો એ પણુ -એક નજતનું ખાલશેવિઝમ જ ગણાશે. ક્રોધથી કઇ દેશનું હિત 
ખગાડાય? 


લોકમતની વિરુદ્દ થુઈ ધારાસભામાં જવા જેવું હવે તો છે જ નહિ, જે 


મતદારોના મતથી ઉમેદવારો જવા માગે તે જ મતદારો જે ઉમેદવારને મનાઈ કરે 
છતાં ઉમેદવાર જય તે એ સ્થિતિનું વર્ણન કયા વિશેષણુથી કરી શકાય? 


એટણુ આપણી પાસે એક જ સુવર્ણ માર્ગ છે. જેએ ધારાસભાને સ્વત-ત્રલાતું 


( 


દાર માને છે તેએ અને મારા જેવા જેએ તે સભાઓને હિન્દુસ્તાનને સાર્‌ મૃત્યુનનળ . 


માને છે તેવાએએ ધીરજથી મતદારોને ગુણુદોષાો સમજાવવા અતે તેએ જે કહે તે 
ષમાણે કરવું. તેએ કે!ધ્ને ધારાસભામાં મોકલવા માગે તો મારા જેવા તેને રૉકે 
નહિ; અને ઉમેદવારોને મતદારો ચે!ખખી રીતે પોતાનો વિરોધ બતાવે તો તેઓએ 
પણુ ન જવું એ તેએને। ધર્મ છે, જે ધારાસભાના વિરોધી બળાત્કાર કરે તો તેએ 
પાપ કરશે; જે ઉમેદવારો ખળાતકારે જશે તો તેએ મહાપાપ કરશે, આમાં 
ઉમેદવારોને ધર્મસ'કટ છે *જ નહિ, કેમકે તેએતેો ધમ જ એ છે કે તેમતા 
લન્તાના મતદારોની ઇચ્છા હોય તો જ તેએ ધારાસભામાં દાખલ થઇ શકે. 


ક રતન --શી*-નાાનડન્અવતાજ-નયત, “- - 


. લા. ૧૭-૧૦-૧૯૨૦ 


ત મુરાદાબાદ રાજકીય પરિષદ્‌ , 


મુરાદાબાદમાં સ'યુક્ત પ્રાન્તની રાજકીય પરિષદ ભારે કહેવાચં. મુસલમાન ભાઇએ 
૧ખેલાફતને! પ્રશ્ન ઉઠધ। ત્યારથી રાજદ્રારી ખાખતેો। માં ભાગ લેતા થયા છે; તોાપણુ આવા 
જલસામાં રાઝા મુસલમાને( જણાતા નથી. આ પરિષદમાં તે મુસલમાને! અને હિન્દુઓ 
એકખીન્નની સાથે નેડાનેડ બેઠેલા જ્યાં યાં નજરે પડતા હતા. સ્વાગતકારિણી સજ્ઞાના 
અધ્યક્ષ પણુ મુસલમાન જ હતા. આ પરિષદના અધ્યક્ષ કાશીના સુપ્રસિદ્ધ વિદ્દાન ખાખુ 
ભગવાનદાસ હતા. તેમનું ભાષણુ હિન્દીમાં આપવામાં આવ્યું હતું. ભાષણુ ગૌરવયુક્ત વાણીમાં 
લખાયલા વિચારે અને વિદઠ્દત્તાથી ભરપૂર હવું. એનો સાર માત્ર જ ખાણું ભગવાનદટાસના 
રાખ્દોમાં આપી રાકાય એમ છે. રૃ 

ભાંગગાંજાના જેવા સુખ 

બાબુ ભગવાનદાસે બ્રિટિશ રાન્યનાં બે મૂળ દુઃખ ખતાવ્યાં. (1) મનનું--એટલે 
તિરસ્કાર અને અપમાનનું દુ:ખ, (૨) તનનું--એટલે રોજગાર અને ખાવા પીવા પહેરવાના નાશનું 
દુઃખ* બ્રિટિરા રાજ્યથી કેટલાંક સુખે! પણુ મળ્યાં છે--શાંતિનાં, પોસ્ટ, પે!લીસ, રેલવે, વિજળી, 
ગેસની ખત્તી વગેરેનાં; પણુ તે સુખા એવાં સુખ છે કે જે ભાંગ, ગાંન્ન, શરાબ અને અફીણ્‌થી 
ઉત્પત્ર થાય છે, જેનાથી અ'તરમાં પ્રાણુ ક્ષીણુ થતે। નનય છે, ત્યારે ખહારથી દેખીતી 
સ્જુતિં દેખાય છે; જેથી સ્વાધીનતા પ્રત્યેક રીતે ઓછી થતી ન્નય છે, પરવરાતા વધતી ન્તચ 
છે; અને જેમ પરાધીનતા વધતી નચ છે તેમ આપણે તિરસ્કાર વધતે। ન્નય છે, અને ભાંગ 
શરાબ, અદ્દીણુ પાઇને આપણી બધી દોલત બરખાદટ કરવામાં આવે છે. 


દૂઝણી ગાય અને હળ ખે'ચનારા અછાદ 


દોષ રાજનીતિનાં ધોરણુનો છે. સરકારનો સિદ્ધાન્ત એ નથી કે હિન્દીઓ સુખ મેળવે; 
સિદ્ધાન્ત એ છે કે રાજ્યની ઇજ્જત વધે. એ રાજન્યના નીચત એ નથી કે હિન્દીએ અને 
અ'મેનેની વચ્ચે ખરાબરી, ભાઇચારા અને મનુષ્યત્વભયું વર્તન રહે; બલ્કે એ છે કે હિન્ટીએ 
હમેશાં શાસિત રહે--ટૂઝીણી ગાય અને હળ ખે'ચનારા બળદ રહે. 


ઉત્તમ; મધ્યમ અને અપધસ રાજા 
ખાખળુ ભગવાનદાસે રાનનપ્રજનો સ'બ'ધ ખહુ સરસ રીતે બતાવ્યે!* 


આ દેશના પુરાતન સિદ્ધાન્તો પ્રમાણુ તો રાન ક્ષત્રિયકત્તિતો હેવે। નેઇયે. પ્રજાની 
રક્ષા કરીને તેની પાસે કર લઇ રાજ્યને! વહીવટ ચલાવે તે જ પ્રેન્ન ઉત્તમ કહેવાય. જે 
રનત વેપાર કરીને પોતાની આમદાની વધારે તે વેક્યવૃત્તિ રાન મધ્યમ કહેવાચ; કારણુ 
પ્રજાનો વેપારરોજગાર તેથી નષ્ઠ થાય છે. પણુ જે નીચ રોજગાર કરે અને ઠરાવે--જેવા 
કે આબકારી અને અકીણુનો પ્રથાર અને વેચાણ્‌--તે રાન્ન અધમ છે. આ નવા રાન્યમાં 
રારાબ અને અફીણુનો રોજગાર ચલાવવામાં આવે છેઃ ન- 4 4 જે શીખવવાની રીત નવા 


૫૩૫ 


ખાષ્રુ 
ભગવાનદાસ 
નુ ભાષણુ 


અગેછ_* 
રા*્ન્ચના 
સુખ! 


રાન્નના ત્રણ 
ગ્રેકાર 


૫૩૬ 


“ાન્સ્ટીટયૂ- 
ગ્રનલ'ની 
જમણા 


અસહકારની 
“ધમ- 
શાન્યતાઃ 


દ 
તિઉ 


જા. 3૭-૧૦-૨૬૩૦ 


રાન્યે આપણા દેશમાં દાખલ કરી છે તેથી નવું ખન પેદા કરવાનો ઉપાચ આપણે નથી 
શીખતા. કેવળ એકના મ્હાંમાંથી રોટી અને ગજવામાંથી પૈસા લઈને ખીન્નના મ્હૉમાં અને 
ખીસાર્સા મુકવાની ચતુરાઇ શીખવવામાં આવે છે.એ આ જ રાજનો દોષ છે કે આ. દેશમાં . 
લોકેને લ્ુચ્ચાઈના ધ'ધા શીખવવા અને કરવા પડે છે, કારણુ અસલના ખધા રેોજગારે તે 
વિલાયતી રે।જગારે ચૂરી નાંખ્પા, અને અહીં'ની નીતિવું વાતાવરણુ દુષિત કર્ઝુ* 


ડ્ુકામાં અત્યાર સુધીની આ દુઃખો મટાડવાની પ્રણાલિકાનું વર્ણન કરીને બાગુ 
ભગવાનદાસે તે પ્રણાલિકામાંથી મળેલા સુધારાંઓવું માયાવી સ્વરૂપ બતાવી આપ્યું. પ'નાબ 
અને ખિલાફત એ ભચ'કર અપમાનેો છે એમ થોડાં જ વાક્યોમાં કહી દીધું, અને તેને માટે 
જે જલદ ઉપાચ લેવામાં આવ્યો છે તેની ચર્ચામાં ઉતર્યા. 


અસહડાશ * કોન્સ્ટીટયૂશનલ ' નચી? 


અસહકાર “રાન્યમાન્ય' (€૦ળડરધાંધ્ણધં૦ળર્ા) નથી એ. ભ્રમને ભગવાનદાસજએ પહેલે! 
ફેડથો* તેમણુ જણાવ્યું કે આ રાન્યમાં ફલાણું “ રાન્યમાન્ય * અને ફ્લાણુ' રાજ્યમાન્ય . 
નહિ એમ ઠરાવવું મુરકેલ છે. અમૃતસરમાં કૉષરેસ ભરવાની એક વાર્‌ મનાઇ થઇ ચુકી હતી, 
પછી પરવાનગી મળી. ને મનાઈ હોત તે કૌંચેસ “કીન્સ્ટીટયૂશનલ' ન હતી, પરવાનગી 
મળા એટલે તે “કાન્સ્ટીય્યૂશનલ' થઇ. ૬૯૧૭ની મિસિસ બેસ'ટની નજરખબ'ધી વિરુદ્ધ 
ભરાયલી કલકત્તાની સભા ભરી એટલે લોર્ડ રેનાલ્ડશેએ મનાઇ ઉઠાવી લીધી અને સભા 
“ાન્સ્ટીટ્યૂશનલ' થઇ ગઇ ! “કૌન્સ્ટીટયૂશનલ' અને “અનઠીન્સ્ટીટયૂરાનલ' ઠરાવવું એ તે! 
અ'ચેજ અમલદારોની હાથચાલાકીના ખેલ છે. રોલેટ એકટ, સિડિશ્યસ મીટિગ્સ એકટ, 
ડેફેન્સ ઓફ ઇન્ડિયા એંકટ, પ્રેસ એંકટ, ગવર્નર-જનરલના ઓડિનન્સ, માશષલ લે, આ 
ખધી વાતે! ને “કીન્સ્ટીટયૂશનલ' હેય તે! પ્રશ્નના પ્રાણુ લેવા એ પણુ “ઠન્સ્ટીટ્યૂસનલ' છે. 

આપણે પર્મ શુ' કહે છે 

પક્ચિમના વિલાચતી કાનૂનો ગમે તેમ કહે, પણુ આ દેશના હન્નરા વર્ષતા પુરાણા 
ધમના કાનૂન જે આદિરાજ મનુના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે, તથાં તેમની પછી લખાચલી 
શુક્ર અને વ્યાસાદિ ત્રકષિઓની "નીતિ તે। સ્પષ્ટ કહે છે કે નને રનત અને રાનના નોકરો 
અધમ કરે, અન્યાય કરે અને સાચા પન્થ છેડીને વિપન્થે ચાલે . અને પ્રશ્ને પીંડે તે 
પ્રનની તરફથી તેનો નિગ્રહ થવો ન્નેઇયે, દડ થવે। ન્નેઇચેઃ પુરાણા કાળમાં તે! રાનનને 
પ્રતિજ્ઞા લેવી પડતી હતી, અને રાન્નને ચેતવણી આપવામાં આવતી હંતી કે તેણું ૭૨ લઇને 
પોતે પ્રનના પગારદાર નોકર તરીકે અને ગુલામ તરીકે રહેવું, અને પોતાનો આરામ છેડી, 
પ્રનના આરામને સાધવે।1, એટલું જ નહિ પણુ ન્ને-પાતાની આપખુદીથી તે પ્રનને દુઃખ 
દેશે તે જે દ'ડથી પ્રન્નમાંતા દુટ્ટ જનનું દમન કરવાનું ઠરાવ્યું છે તે જ દડથી રનનું 
દમન થરો. રી 

આ સિષદ્ધાન્તાનાં પ્રતિપાદત માટે ભગવાનદાસજીએ ટાંકેલાં અવતરણે્‌। જેમનાં તેમ 
અહી' આપી દઉ છું : 


નતા. ૪-૧૦-૧૨૨૦ ન ૪9 - 


ચયા. રિ "મિની ફિત્યા સં પ્રિચ મનલોડયુળમ્‌ । 
મમલ્ય ફિલમાપસે તથા રક્ઞાપ્યલંશચમ્‌ ॥. 
યર્સિતવ્યં જુરકેષ્ઠ સટ પર્જાગુયસિના | * 
સં પ્રિયં છુ વર્ત્યિહ્ય ચઘદોશ્દ્રિલં મવેલ્‌ | 


(મ. ભા. ૨1. અ. ૫૫) 


પ્રમ] છકે ચલતે પરિતિન્ટ્સે । 
ત્યક્ય્ે ઘતિકરેચત્તુ યુળિમિ: સ નામઃ ॥ 
નરશેત્જવિમેરદ્યં થાળિરરૂં સાપ્યનુષ્ડિત, । 
સંશચં મતે કચિસેન (ગા વિગહાલે ॥ 
ઘષર્યશીછો નપતિર્યથા તં મોવચેન્ગન: | 
ચદ્ગામૈકમતયં હિ નવલેજન્યતરત્‌ ॥ 
ચદુસતરરો! રજુ: શિશાયાજવેળસ રઃ । 
નને રાળ આટલાથી પણુ ન સમજે તો 


નયીનજરશલ્કારેઝોજ% ૩ઢ્િસતે ચત? | 
શુળનીલ્િયસટ્રેયો કુજમ્શેડવ્મળામિ: ॥ 
નવો ચર મચેત્ત' છુ _દમનેટ્રાષ્ટ્ષિનાશચ્ય્‌ | 
તટરફે તસ્ય યુઝ ગુળયુશ પુરોહિત: ॥ 
પ્રશ્લ્યનુતતિ યતા સ્પાપચેદ્રાસ્યયુજયે । 
( શુકનીતિ અ. ૨૭૪-૨૭૫ » 
“અ'તિમ દ'ડ મનુ ભગવાન આ પ્રમાણે જણાવે છે : 


છાતાત્મા વિષમ કદ્ર ર'કેનૈક નિદન્યતે । 
ટ્ળ્રે નમ રિ જનહતેગો ટુબેરશ્ાજૃતાલ્મનિઃ | 
પર્માર્રિચસતિં ઇસ્તિ નૃપમેવ સયાંધગન 
તેનો સિનષ્ટોડવિનચાસમુષથેમ પાર્થિય? । 
સુદર! જેગગનથેથ યુછુશી સિનિરેમ ચ | 
આ પ્રમાણે આપણા દેશના પુરાતન કોન્સ્ટીટયૂશન'ની અવુસાર રનની નીતિ અનીતિની 
“તપાસ થઇ રાકતી હતી, અને રાન્નની ક્સુર સાબીત થયે કસુરના પ્રમાણુમાં સનત પણુ થતી વિ 


'તી. માત્ર આ પ્રમાણે તપાસ કરવાને! અને સનત કરવાનો ખરા સાધુ પુરષાને અખત્યાર _ 
“તો. 


દ્ધ 


ખાખણુ 
લગવાનદ સ. 
અને 
અસણકારને 
કાર્યકમ 


વિધા-- 
તપસ્યાને! 
બવ 


લા.*. ૧૭-૨૪-૧ 


પણુ 'કૉન્સ્ટીય્યૂશનલ 'તા ચાહે તે અર્શા કર્યા છે. આપણા વિ 
ભાઈઓએ દેશનું બ'ધારણુ એવું કચું" છે કે જેથી રાન માત્ર પૂતળુ બની રહ્યો છે. 
કામ રાનનના પ્રતિનિધિ કરે છે; અને નવા જેવું છે કે મુખ્ય પ્રધાન ખુદ તે। 
કીન્સ્ટીટ્યૂશનલ ' વસ્તુ છે, કારણુ તેનું' નામ કોઇ વિલાયતી કાનૂનમાં નથા* તે પણુ 
સુધી લોકમતનો ટેકો હોય છે ત્યાં સુધી જ પોતાના પદ પર કાયમ રહી શકે છે. 

આ દેશમાં કૉન્સ્ટિટ્યૂશન અ'મેનેએ એલવુ' કયુ” છે કે નથી તેમાં રાન, ) 
પ્રન. કુલ અખત્યાર માત્ર નોકરેના હાથમાં રહેલો છે; અને તે નોકરોને પસ'દ કરવ 
કાઢી મુકવાનો એકે અંધકાર પ્રજનની પાસે નથી. 


આ પ્રમાણે “ અસહકાર” ની રાજ્યમાન્યતા નહિ તે! ધર્મ ભાન્યતા સમન્ર્વ 
ભગવાનદાસે અસહકાર વિષેના નરમ ગરમ દળના વિચારેનું વિવેચન ડર્યું' અને પે।તા 
ખતાવ્યો. ભગવાનદાસજી કૈઞેસના ઠરાવની ખધી વિગતોને સ્વીકારતા નથી. ધારાઃ 
સારાસારા માણુસે। ન જવાથી નઠારા માણુસો। જશે અને ધારાસલાનુ' કામ ઠીક નહિ ચાલે 
પાઠરાળાઓ પણુ યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ચાલી નથી શકવાની, એમ તેમને લાગે છે. અત્યાર : 
કામનુ' ડ'ઈ ફળ નથી આવ્યુ' તો એક વર્ષની અ'દર્‌ આપણે શું ડરીશું ? મહાત્મા 
પ'ડિત મોતીલાલ નેહરૂ અને રા. વિઠઠઠભાઈ પટેલ સાહેબે જે કાર્યક્રમ ઘડયો! છે તે 
કરતાં તે! કાંઇક સારો છે; પણુ કાંઇ “આરગેૈનિઝેરાન' (સગઠન) નથી, આપણા 
રોજગાર આપણા હાથમાં નથી કે વકીલે! પોતાની વકીલાત વગેરે છોડીને ઉપાર્ડ 
હા, ઈશ્વરની મદદ ઉતરી પડે તે। કાંઇક થાય; પણુ ઇશ્વરની મદદ ન મળે અને એક 
કાંઇ કામ ન થાય તે। ભારે મોટી મૂર્ખાઇ થશે અને પહેલાં કરતાં વધારે ભારે .૫ 
જામરો. 

વળી દેશમાં ક્રોધ, આવેશ, ઇત્યાદિને! પ૨ નથી, ક્રોધ ઉત્પજ્ન કરનારી વઃ 
પાર નથી, ત્યારે રાંતિથી અને કાર્ય કરનારા યોગ્ય માણુસે। વિના અસહકાર નેવું 4 
રીતે ચલાવારો ? 

વિદ્યા--તપસ્થા--ઝુરમાની 

ત્યારે ઉપાય શે। છે ? ઉપાચ માત્ર આપણા પુરાણા! - ત્રન્થામાંથી મળતે। “વિ 
તપસ્ચયા'નો છે એમ બાખુ ભગવાન?!પજએ ઉપસ'હાર કરતાં જણાવ્યું. જે મહાત્મા 
વિધા અને તપસ્યાને વશ થઇ ઇ'ગ્લડનું મ'ત્રીમ'ડળ સુષ્દાં થરથરી રઊુ' છે તેવા ધધ 
થાય--તેવી વિધા અને તપસ્યાવાળા ઘણા ગાંધીએ થાચ--તે। # ઉદ્ધાર છે. આવી ૬ 
તપસ્યાની સ'પત્તિ પ્રાપ્ત કરેછું દેશસેવક મ'ડળ તેયાર કરે, જેએ પોતાના બે 
દેશને અર્પણુ કરીને કુરબાનીને માટે તેયાર રહે. આપણુ અજગર્ત અને ઇમ્રાહિમ 
કુરૂબાનીએ કર્યા સિવાય ખીન્તે ઉપાય કેઇઇ નથી. 

બાખુ ભગવાનદ્ઠાસના ભાષણુના ઉપર આપેલા સાર ઉપરથી જણાશે કે તેઓ. ' 


ઉપર ખૂખ ભાર મુઠ્ઠે છે, અને તે વાત ખરાબર છે. પણુ આપણે તેયાર નથી એન 


તલા | ૧૭-૧૦-૧૬૯૨૦ 


તેચા૨ ન(હ થઈ રાકીયે એમ નથી, અને તેયાર થઈ .શહીયૅ ત્યાં સુધી રાહ નજેઈને બેસીયે 
“તા યોગ્ય મુહૂર્ત ખોઇ બેસીયે. વિધા, તપસ્યા અને ડુરખાનીને ઉપદેશ તે! સૌએ 
સ'ઘરવા જેવો! જ છે. 

ઠરાવે॥ 


આ સુ'દ૨ ભાષણુ પછી ખીજે દિવસે પશિષદ્‌માં પ્રથમ ઠરાવ લાવવામાં આવ્યો, તે 


કોગેસના ધ્યેયમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવાની કૈગ્રેસને જલામણુ કરવા ખાભતનો હતે।. ભાઇ 
સુ'દરલાલ, જવાહરલાલ નેહરૂ, વગેરે એ ઠરાવના સમર્થનમાં બોલ્યા આ ઠરાવ વિષે બોલતાં 
એક ગૃહસ્થે એક રમુજ દાખલે! અપ્યો. “એક બાઇ અદાલતમાં ગઈઃ તેને ન્યાયાધીશે 
પૂછયું, “તારી ઉંમર કેટ્લી છે?' તેણે ડલું, “૨૫.' ન્યાયાધીશે પૂછયું, “પાંચ વર્ષ ઉપર 'તુ 
અહો આવી હતી ત્યારે પણુ તે ર૫ વર્ષની ઉંમર કહી હતી અને આજે પણુ તુ” ૨૫ 
વર્ષની છે 9?” ખાઈએ કહયું, “હા, હું તો છું તેની તે જ છું.' પેલી ખાઇની જેમ આપણી 
કોષ્રેસને છે તેની તે જ નથી રહેવું.” 

આ ઠરાવ પસાર થયા પછી અસહકારના કૉચેસે પસાર કરેલો ઠરાવ પરિષદૂ સ્વીકારે 
છે તથા તેનો અમલ કરવાને પગલાં લેવાની પ્રાન્તિક સમિતિને ભલામણુ કરે છે એવે। ઠૅરાવ 
રજુ થયે. એ રજી થયા પછી એક ભાઇ તરફથી તેના ઉપર સુધારે રજુ થયો કે “પરિષદ 
અસહકારના સિદ્ધાન્તને સ્વીકારે છે, 'પણુ શાળાત્યાગ, અદાલતત્યાગ, અને ધારાસભાત્યાગન।! 
પગલાં યોગ્ય નથી માટે નાગપુર કૉંઞેસને ભલામણ કરે છે કે કોઈ ખીન્ત' ચાગ્ય પગલાં 
આદરે. આ ગૃહસ્થે રજુ કરેલી દલીલોમાં એક આ હતી. તેમતું ભાષણુ એક જ પ્રશ્નમાં 
મુકી દઇ રાકાયઃ “અત્યાર સુધીમાં શું કામ -થયું ? કેટલી શાળાએ ખાલી થઈ ? કેટલા 
વફીલેોએ વકીલાત છેડી ?'--જઉટલા જણુ ધારાસભામાં જતા અટકયા ?' એ પ્રશ્ચ તે 
સુભ્રાગ્યે ન પૃછાયો. 


અહીં પરિષદ્તું કામ બ'અ થયું. ખીજે દિવસે એ જ ઠરોવ ઉપર બોલનારા સ્વામી 
શ્રદ્ધાન દછ, અલી ભાઇઓ, માનનીય પ'ડિત માલવીયાજી, પ'ડિત મોતીલાલ, ગાંધીજી 
ઇત્યાદિનાં નામ અગાઉથી નહેર થયાં હતાં એટ્લે સભામાં એકે જગ્યા ખાલી રહી 
ન હતી. 
જડિત સોલીલાલજી 
પ'ડિતજીએ પેલા પ્રક્ષોનો જે એક જ જવાખ હોઇ શકે ત્તે આપ્યોઃ “ઉ(વાળકપ્રંલઃ 


યુ. પી. ને . 
નિરધાર 


'કમરાઃ”નેદ. 


ચાને તમારી આસપાસ આંખ ઉઘાડીને જુએ. અત્યાર સુધીના ટુ'કા વખતમાં કેટલું કામ અર્થ 


થયું છે તે સ'ભળાવ્યું, “કર્જ' શખ્દ જે પોતાને લીધે જ ગાંધીજએ ઠરાવમાં દાખલ 
કર્ચ હંત તેનો અર્થ સમનન્યો, અને પોતાનો જ દાખલે આપી ખીજ વકીલોને તેમના 
બધ્ધા છોડવાની વીનવણી કરી. તેમણે સ્પષ્ટ કયું” કે “કમશઃ” શખ્દને! કદી એવે! અર્થ 
નથી થતે। કે,માણુસ ધીમે ધામે પોતાની કમાણી ઓછી કરતો નય અને આખરે ધે 
વષે ધોળા વાળ થવાને વખત આવે ત્યારે છેડે. એ થખ્ડુ તે! જેએ અગાઉથી પોતાના 


ન 


માલવીયા 
-નાં નખળામાં 
નખળાં 
'થિચાર 


લામ ૧૪-૧૦-૧૯૨૦ 


થચનવાચદાથી ખ'ધાઇ ગયા છે તે વચનવાયદા જેમં ખને તેમ જલદી પરા કરી ર્નાખી 


રકે તેટ્લા પૂરતા રક્ષણુ માટે રાખવામાં આવ્યો દતે. 


સાલવીયાજ 


માલવીચાજનું શાષણુ તેમનાં ગયા ખે મહિનાનાં બધાં ભાષણુ।ાથી વિલક્ષણુ હતું. 
પોતાની સ્થિતિનું સમર્થન કરવા માટે આ સમચે પડેતજીએ વાપરેલી દલીલે! પ'ડિતછના 
સ્હૉંમાં શોભે એવી ન હતી એમ દુઃખ સાથે કહેડું પડે છે. 


તેમણે કલુ, “સરકારની સાથે સ'બ'ધ છેડો તેની સાથે મને તકરાર શી બાળકે 
શાળામાંથી ઉઠાવી લે તેની સાથે મને તકરા૨ નથી, વકીલાત છેડે તેની સાથે મને 
તકરાર નથી, પણુ જ્યારે કા્રેસ કોન્ફરન્સ ટ્વારા તમે લોકોને તેમ કરવાની ભલામણુ 
કરો છે। ત્યારે મને લાગે છે કે તમે દેરાનું તુકસાન કર્‌! છે।.” 


દેશમાં અપાતી કેળવણી ખરાખર નથી, તેમાં ધર્મનું તત્વ નથી, માટે નવું વિધાપીઠ 
સ્થાપવું નેઇચે એવી જબરદસ્ત દલીલથી કરોડ રૂપીચ। દેરામાંથી એકઠા કરી !હન્દુ વિશ્વવિધાલય 
ઉભશ્ુ' કરનાર પ'ડિતજનાં મ્હૉમાંથી, આ પંછી જે દલીલ નીકળી તે આશ્ચર્ય ઉપન્નવે એવી 
હતી* તેમણે પડું, “હમણાં શિક્ષણુ મળે છે તે ગુલામ બનાવે છે માટે તે તજવુ' ન્તેઇયે 
એમ તમે કહે છે, તે! હું પૂછું છું કે તમારામાંતા મો।ટેરાએએ ક્યું શિક્ષણુ લીધું હતું ? 
તમારા ગાંધી, ણ મહમટદટઅલી, સોતીલાલજ, શું શી'ખ્યા હતા? એજ તાલીમ 
મેળવીને તેઓ દેશાભિમાન શીખ્યા, દેશપ્રેમી થયા.” 


“અ'ગેજેએ તાલીમ ન આપી હેત તે। ગાંધીજ, શ્રદ્ધાન “જી જેવા સ'ન્યાસીએ શી 
રીતે રાજકાજમાં ભાગ લેવા નીકળી પડત ?'” 


“હાલની કેળવણીમાં ખામી છે, પણુ તે ખામી સુધારો; વિધાલયો। માં ધર્મનું અને 
સ્વદેરાભક્તિનું શિક્ષણુ આપે।; તેવું રિક્ષણુ સરકાર ન આપવા દે તે! તે રાળાઓ---વિધ્રાલયે। 
ખબ'ધ ડરે।.”' તેમણે હાલની પદ્ધતિને ચાલતી રેલગાડીની ઉપમા આપીઃ “આ રેલગાડી ચાલી રહી 
છે. ખામી માત્ર એટલી જ છે કે સ્ટેશન ઉપર પાણી નથી મળવું. 'તે। સ્ટેશને સ્ટેશને પાણી 
રખાવે।, પણુ તેમ ન કરતાં, રેલવે ગાડી જ બ'ધ ડર્‌।, પુરાણા ખળદગાડાંઓથી કામ લેવાને 
વિચાર કરો, એમ ડહેવામાં શું ડહાપણુ ?” 


“આ તાલીમમાં રોગ શું છે ? કશે। રોગ નથી. જેમાંથી, ગોખલે, રાનડે, દાદાભાઈ પેદા 
થચા તે તાલીમથી આપણે તે। અ'સેનેથી નારાજ થયા છીવે. રાળાએ આપણી, તેમાં 
શીખવનારા આપણા જ લોકે, અને તેને ચલાવવાને આપણે! જ પૈસો--રા માંટે તેનો 
ઈનકાર કરીયૅ ? સરકાર અને આપણે! સ'બ'ધ વાલી અને સગીરનો છે, પૈસો આપણે છે, 
સરકાર ન આપે તેો। આપણે લડીને લઈચે છીચે. સરકારની મદદ લેવાની ખે રીત છે. એક 
ગુલામની રીત, અને ખી? માલીકની રીત, આપણે માલીકની રીતે મદદ લેવા માગીયથે છીયે.” 


«4 ₹9-૧૦-૧૬૨૦. 


પારાસશામાં જવા વિષે બોલતાં તેએએ કક્ું, “જે લોકો સ્વરાજ્ય મેળવવાના કસમ 
ખાઇને જવાના છે તેમને પણુ તમે રોક્શે!? ધારાસભામાં જઇને ઠરાવ કરીચે કે 
લીડ સેમ્સફર્ડ અમને નથી નેઇતા, અને છતાં લેીર્ડ થેમ્સફર્ડ ન ન્ય તતો 
ધાશાસભામાંથી ઉઠી જઈયે તેમાં વધારે ગૌરવ કે ધારાસભામાં પહેલેથી જ ન 
જવામાં વધારે ગૌરવ? અને છેવટે ચુ'ટાયા છતાં પણુ તમે જવાને બધાચલા 
નથી. તમારી જગ્યા તમે ખાલી રાખી રાકે છે. નહિ નઓ તે! કેટલાક જમીનદાર! જેમણે 
ઝરી તાલીમ નથી લીધી' તેઆ જવાના, અને તેઓ ત્યાં જઇને શું ધેળશે ? મેદાનમાં પડીને 
લડવાને ખદલે મેદાનમાંથી ખસી શું નાઓ છે ?” 


આ દલીલે! આટલા વિસ્તારપૂર્વક આપી છે તેતું કારણુ એ છે.કે સી ધણી 
દલીલો સામાન્ય છે, ને તરત જ ઉડી રકે એવી છે. “નવજીવન'નાં પાનામાં તે! તેમાંની 
ઘણીખરી નિરસ્ત થયેલી છે, અને પ'ડિતજી જેવા પુરષ તો તેન જ કરે એમ માનેલું તે 
હવે ખોડુ' પડચું છે. પ'ડિતછએ અ'તે નખળામાં નખળાં હથિચારોને! ઉપયે।ગ કર્યો છે તેથી 
દુઃખ" થાય જે. 

સદેસમદઅલી 

આ પછી મહમદઅલી ઉઠયા, તેમને ઉપરની દલીલે। ઉડાવવામાં શી મુકેલી હતી ? 

તેમણે જણાવ્યું, “ આટલે આટલે વર્ષે, મોતીલાલજ જેવા ગણ્યાગાંઠથાને દાંત ફૂટ્યા છે, 


અને આંખે ખાંધેલી અ'ધારી છટી છે, તે દેશનાં નસીખ કે કમનસીબ ? આજે હન્નરે।ઃ 


મોતીલાલજી હે।ત તેને બદલે એક મે।તીલાલજ છે તે હાલની તાલીમને નહિ તે। શેને મુખા- 
રક? મહાદુઃખની વાત એ છે કે એ તાલીમની મહામાયા આપણુને ભે!ળવી રહી છે; એ ઝેરને 
આપણે અમૃત સમજી રહ્યા છીયે. 


“પર્્ડિતજ અભ્યાસમાં ફેરફાર કરવાની વાત કરે છે ! અભ્યાસમાં શા ફેરફાર ઠરીશું ? 
જ્યાં સુધી પહેલે પાઠે ગુલામીના છે ત્યાં સુધી ખીન્ન હન્તરો આઝાદીના પાઠથી જીં 
વળવાનું છે ? એ “પ્રથા'માં ઝેર ભરેલ્યુ' છે, અને એ પ્રથાની સામે આપણુ! બળવો છે. ” 

ગાધીજી 

ગાંધીજને પ'ડિતજના ભાષણુથી દુ:ખ થયુ' હતુ' એમ સપણ જણાવું હતું. તેમણે તેમની 
દલીલોમાંની એકેને સ્પર્ચા ન કરતાં એટ્લું' જ જણાવ્યું કે “ જે સલ્તનતની અને જેની 


તાલીમની એવી અસર થઈ રહી છે કે તેની નીચે રહેલા આખા દેશનુ ભલ્યુ' કરવાનો મ'ત્ર : 


. જપનારા મારા ભાઇ સાલવીયાજછી એમ માની ર૨હ્લા છે કે એ સલ્તનત પાસે અને એ 
તાલીમમાંથી કાંઈ મેળવી શકાય, તે જ સલ્તનતની સાથે હું આજ ઘડીભર સહકાર કરી 
રાકતે। નથી. ” 


અસહકાર વિષે એમના વિચારો અગાઉ જણાવ્યા છે એના એ જ હુ'કામાં હિન્ડુસ્તાનીમાં 
એમણે જણાવ્યા અને કલું કે પ'નખતા જેવા અધે।ર અન્યાય કરીને પ'તબને ભૂથી 
જવાની સલાહ આપવા જેવી બેવફાઇ જે સરકાર. કરે છે, મેસોપોટેસિયામડે પારકાને ગળે 


પદ 


માલવીયાની 


નિરસન 


૫? ક તા. ૧૭-૧૦-૨૯૨૦. 


પરત*ત્રતાના ફાસો નાંખવા માટે જે સરકાર સિપાઈઓ મોકલી રહી છે, જે સરકારની 
નિશાળે।માં આવા પાપાચાર્‌। છતાં યુનિયન જકને સલામી માગવામાં આવે છે, તે સરકારની 
ધારાસભામાં, અદાલતમાં, નિરાળેમાં જવું હરામ છે. 


શોકતઅલીનાં માતાજી 


માતાનો અલીભાઇઓનાં માતાજી ખુરખો નાખી પ્કેટફૉમેં આવતાંની સાથે આખી સભાએ 

આશીર્વાદ હૃુભા થઇને તેમને વધાવી લીધાં. પ્રથમ તે તેમનો અવાજ ધીમે હે!ઇ તેમનુ' જ કહેઇુ 
મોટે અવાજે. સ'ભળાવવા માટે શૌડતઅલી ઉભા હતા. પ્રથમતુ' વાકય શૌકતઅલીએ કહી 
સ'ભળાવ્યુંઃ ““ આવી મિજલસમાં આવવાને! પર્દેનશીન ઓરતેોને। રિવાજ નથી; પણુ હવે 
સમચ એવે! આવ્યો છે કે મારા જેવી ખુજરગ માત્ર નહિ, પણ જુવાન છે।ાડરીઓએ પણુ 
આવી મિજલસોમાં ભ્રાગ લેશો. ”' આ વાકચને ભારે હર્ષનાદ સાથે લોકે!એ વધાવી લીધુ, 
અને એ હર્ષનાદથી નણે તેમના અવાજમાં પણુ નર આવ્યું હોચ તેમ તેઓ પોતે જ 
બોલવા લાગ્યાં. બે ત્રણુ મિનિટ બોલ્યાં હરો, પણુ તેની ચમત્કારિક અસર થઇ. તેમણે 
પૂછયું, “ હું તમને પૂ્છું છું કે ખુદા નેરાવર છે કે સરકાર ? તમને પેદા કે।ણે કર્યા ? તમે 
જનમાલ બચાવીને શી ઈન્જત મેળવવાના છે। ? હિ'મતને મજબૂત કરે, ખુદાને ચાદ કરે।. મર્દોને 
ચૂડી પહેરવાની શી «રૂ૨ છે ? મુસલમાનને માટે ઇંસ્લામથી વધારે કોઈ વંસ્તુ નથી. મારા પોતાન! 
દીકરા મારા નથી, ખુદાના છે. ખુદા તેને મારે કે ઉગારે. મે' તેમને ખુદાને સે[પ્યા છે. ખુટાને! 
ડેર કરો, ઇન્સાનને શે। ડેર કરો છે। ? ખુદા તમને તાકાત આપે---એટલું કરવાતી કે જેથી તમારા, 
તમારા દેશની, તમારા ધર્મની, ઈન્જત ડાયમ રહે. હિન્દુમુસસમાન એક 'થાએ. પછી 
સરકાર તમને મારી નથી શડતી; અને મરવાનું એક વખત છે.” આની શી અસર થઇ હશે 
એતો આ હુકાં ને ટચ #દયસેોંસરાં પેસી જનારાં વાક્યો વાંચવાથી જ કલ્પી શકાશે: 
મત લેવાતાં ખે કે ત્રણુ હાથ ઠરાવની વિરદ્ધ'હતા, ખાખુ ભગવાનદાસે બહુ ઔદાર્યથી એ 
ઠેરાવ પસાર થચેલે। નહેર ડરતાં કહ્યુ: “અલી ભાઇઓની માતા નહિ, પણુ હિંદુ અને 
મુસલમાન ખે કોમર્‌પ પુત્રોની માતા--એ દેવીએ આપણુને આશીર્વાદ આપ્યો છે. 
આપણુ કુશળ છે.” 

ચનિવાસટીએધદ પાસે અસહકારને॥ ઠૅરાવ 


અલીગઢ પણુ એથીયે વધારે અગત્યનો ઠરાવ તે! હજી બાકી હતે।. એ ઠરાવ મુસ્લીમ યુનિ- 
અને હિન્દુ વર્સિટી અલીગઢ, અને કાશીનું હિન્દુ વિશ્વવિધાલય સરકારની મદદ લેતાં ખધ થાય અને 
યુનિવર્સિટી સઝુર્કારનો “ચાર્ટર ફાડી નાંખે, તેમ ન થાય તે! વિદ્યાર્થીએ એ સથાને 
જ ટો ખાલી કરે એ મતલબની લાગતાવળગતાઓને ભલામણુ ઠરવાને1 હતે; અને એને 
માટે બોલનારા પસ'દ ડરવામાં પણુ ભારે ઔચિત્ય હંડું. અલીગઢ માટે હભા 
થચા શૌકતઅલી, જેમાણું અલીગઢ કૉલેજને પોતાની માત!ના નેટલી થાહી 
છે, જેની આખાદીમાં એમણે અભિમાન લીધું છે. કાશીના વિશ્ચવિધાલય માંટે 


 ત્તા. ૧૭-૧૦-૧૯૨૦. 


'ઉભા થયા પ'ડિતજના દિલે।!ન્નન દોસ્ત અને વિશ્વવિધાલયને નખથી શિખ સુધી, ન્નણુનાર ' 
-બાખુ શિવપ્રસાદ ગુપ્ન. 

મૌ. શૌકતઅલીએ જણાવ્યુ' કે “લાખ રૂપીયાની ગ'દી ગ્રાન્ટ સરકારને પાછી 
એનાયત કરીને શિક્ષણમાં અસહકાર કરવાની ભારે પરીક્ષાએ પાસ થવાનું અલીગઢના 
નસીખમાં છે. ૬૨૦૦ છેકરા ખાલી કરી તેને ખિલાફતની ખિજમતમાં હું મોકલી રાછીરા 
તો તે તાલીમના કરતાં છું તેમને બીજી વધારે ચડતી તાલીમ કઇ અપાવી શકીરા ? 

આખુ રિવપ્રસાદ ગુપ્તે 'તિરાય વિનય અને નમ્રતાથી પ'ડિતજીના કેળવણી વિષેના 
"પ્યાલની વિચિત્રતા ઉધાડી પાડી, “૨૯૦૧થી તે ૨૯1૧૦ સુધી પ'ડિત માલવીચાજનાં અમૃત- 
ભર્યા ભાષણ્‌। જેમણે સાંભન્યાં છે તેમને આજનું ભાષણુ સાંભળી અનહદ દુઃખ થયા વિના 
“નહિ રહે” એમ તેમણે જણાવ્યું. “તેમણે જ એ વિશ્વવિધાલચ સ્થાપવા માટે દેશની આગળ 
જહેર કરેલું કે “ચાલુ કેળવણી ત્રણુ કારણોથી દુષિત છે, તેને લીધે ચાલુ રાળાએ અને 
પાઠશાળ!એ ન ચાલી શકેઃ (૨) તેમાં માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણુ ન અપાવું હોવાથી સર્જન- 
રાક્તિનો વિધ્વ'સ થાય છે; (૨) તેમાંથી કેવળ વકીલ, ડાક્ટર અને ડારકુનો પેદા થાય છે; 
(ક) તેમાં ખોટો ઇતિહાસ શીખવવામાં આવે છે.' પુકાર કરીને ઉપર પ્રમાણ જણાવનારા 
પડિતજી એ તાલીમથી માહિત છે? એ સરકારના લાખ ફે'કી દઇશું તો કરોડો ભેગા 
ડરાવવાની શક્તિ ધરાવનારા પ'ડિતજને લાખ રૂપીયા વર્ષે નથી મળી શકવાના ? અને ક્યા 
ગઈ પડિતજની ધર્મપરાયણુતા? આ જ મુરાદાબાદ શહેરમાં એ જ વિશ્વવિઘાલય માટે 
પૈસા એકઠા કરતાં એક વેશ્યાએ ૩૦૦૦ રૂપીયા આગળ ધર્યા ત્યારે પ'ડિતજએ તેને અપવિત્ર 
દાન કહીને નહિ સ્વીકારેલ. તે પ'ડતજી સરકારતા દાનને પેલા દાનના કરતાં વધારે 
' પવિત્ર સમજે છે ? 

*આા રીતે મુરાદાબાદ પરિષદે ભલી બનવી. છેલા દિવસની આગલી રાગ્રે ગાંધીજીએ એક નાની 
ખાનગી મિજલસ ભરી હતી તેમાં પ્રાન્તને માટે કાર્ય કરનારીઓનાં નામ નોંધાયાં, અને 
ઘડીકમાં તે ૬૦ જણાઓએ નામ નૉંધાવ્યાં! આમાંના ચોર જણાએ ખીઝે દિવસે પોતાની 
ખેરિસ્ટરી છોડવાનું નહેર કર્યું, ત્રણુ જણાએ પે!તાની બઔતરરી મેછસ્ટ્રેટરિપ છેડવાનુ' 
જહેર કર્યું, એક ગૃહસ્થે પોતાને ચાંદ અને પોતાનુ' પેન્શન તજવાનુ' નહેર કર્યું. આમ 
અમલી કામ ખનવી મુરાદાબાદ પરિષદે ધણા વિપક્ષીઓન1 મ્હોં બ'ષ કીધાં છે. અમલી 
કામ જેવો! ટીકાનો ખીન્ને કોઈ સજ્જડ જવાખ નથી. 

તા. પડ મહાદેવ હરિભાઇ દેશાઇ 

તા. ક.--આ લખુ' છું ત્યારે અલીગઢમાં ગાંધીજ સભા ભરી રહ્યા છે, વિધાથીઓમાં 

શારે ખળભળાટ થઇ રહ્યો છે. કૉલેજના કેટલાક ડસ્ટીઓને બીન ટસ્ટીઓએ ગ્રાંટ બ'ધ 

કરવાની નોટીસ આપ્યાના, અને ગાંટ બંધ ન થાય તે! બધા વિધાથીઓએ કાલેજ છોડવાનો 
“નિથચ ઠરવાના ખબર આવી રહ્યા છે. 


કઝા 


પિતાપુત્રનો * 
સ'ખ'ષ 


માળાપના 
સામે કયારે 
થવાય ? 


તાઃ ૨૦-૧૦-૬૯૨૦ 
તા. ૨૦-૧૦-૧૯૨૦ 
ન સુરતમાં ગાંધીજી “ 


અમદાવાદના વિધાર્થી ભાઇઓને આપેલા ભાષણુનેા સાર તમે વાંચ્ચા હરે; તેમાંની' 
કેટલીક વાત તમને કહેવા ઈચ્છું છું. તમારા વડીલે સાથે સાંજે વાત કરીશ. હું જ્યાં ન્નઉં 
છું ત્યાં વિધાર્થીઓ સાથેનો મારે વિશેષ સ'બ'ધ નળવી રાખવા ઈચ્છું છું. હું પોતે પણુ. 
ચાર દીકરાનો બાપ છુ', એટ્લે દીકરાની માબાપ તરરેની ફેરજ સમજ સકું છુ. હું પણ 
એક વખત કરજ હતે! અને જેને વડીલ તરીકે પૂજુ' તેવા કેટલાક માણુસો હજી હંચાત 
છે; તેથી હું બાપ પ્રત્યેની પુત્રોની ફરજ સારી રીતે નણુ' છું. ફરજ'દને એવી સલાહ. 
આપી રાકાય કે પ્રસંગ આવે બાપની સામે પણુ થઇ રાકાચ, એટલે મે' વિરોધી સલાહ 
આપી કહેવાય. હું જે ઉદૂગારે કાઢવાનો છું તે મારાં પોતાનાં ફરજ'દને સ'ભળાવેલા છે. 
સારે અનેક દીકરા છે, અનેક બાળકે ખચપણુથી મને સૉંપાયા છે અનૅ તેમને મે' ઉછેર્યા 
છે. ગઇ કાલે જ એક હેડ માખાપે પોતાની દીકરીને મને સોંપવા ઇચ્છા દર્શાવી, એ 
છોકરી પહેલાં મારી સાથે રહી ગઈ હતી. મે એના બાપને કલુ' કે બહેન લક્ષ્મી ઉપરને 
તમારે! બધો દાવે। ઉઠાવી લઇને જ તમે તેને મને સોપી શકે છે. મને સોંપાયલાં ખધા 
છે।કરાંનાં માખાપે। સાથે એવી શરત નહેતી, છતાં જેમને મે' ઉછેરેલાં છે તેમને પણ્‌ 
પોતીકા ફરજ'દ જ સમજા છું. જે સલાહ આજે છું વિધાથીઓને આપુ' છું તેવી આકરી 
સલાહ મે' મારા દીકરાને આપેલી છે. ચોગ્ય પ્રસગે મારી સામે, માખાપની સામે અનૅ 
આખા જગતની સામે તમે થઈ શકે છે. હું એમ ન કહું 'તો જે ધમ હુ' સમનુ' છુ 


તેનો લોપ થાય. ધર્મને ખીલવવે। હોય તે! જે વખતે ખરેખરી લાગણી થાય ત્યારે એ 


ચજ્ઞમાં મા, ખાપ, સગાંસ'બ'ધી સોનું બલિદાન આપવું ઘટે તે આપકું નેઇયે, જેમ 
પ્રહલાદે પોતાના બાપતનુ' ખલિદાન આપ્યું હતું. પ્રહલાદે પોતાના બાપની સામે લાકડી 
પણુ નહિ ઉગામી છતાં હિરણ્યકશિપુના અ'તઃકરણુ વિરદ્ધન!ા હુકમને--વિષ્ણુનુ' ભજન 
નહિ કરવાના હકમને--ન માન્યો : ને કહું, “આ વખતે જે તમારા પણુ પિતા છે અને 
તેના પ્રપિતાના પણુ પ્રપિતા છે તેને હુકમ હું માથે ચડાવીરા.” 

તમારાં માબાપ કહે કે તમારે નિશાળ ન છેડવી અને હુ' છેડડવાની ડહું છું. હ 
કહુ* છું તે તમે ધર્મ તરીકે એળખી શકચા હો તે! તમે વિનચપૂર્વક કહેન્ને કે અમે 
એ નિરાળમાં જઇ રાકતા નથી. તમારી લાગણી ઉશ્કેરાઇ હોય તે! આ ફરજ તમને 
પ્રાત થાય છે. હુ' આવી સલાહ રા। માટે આપી રલ્લો છુ' ? હુ' જે “કહુ' છુ' તે દસ ખાર. 
વષની વચના વિદ્યાર્થીને નથી લાગુ પડતુ'. તેમને સ્વત્‌'ત્ર વિચારનો અધિકાર પ્રાપ્ત નથી. 


* સુરત પાટીદાર વિધયાર્થ' આશ્રમની આંખાવાડીમાં સાર્વજનિક કૉલેજ અને હાઇન- 
સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ તથા રિક્ષકો સમક્ષ આપેલું ભાષણુ; તા. ૯-૨૦-૧૯૨૦ 





તા. ૨૦-૧૦-૨૭૨૦ પજ 


થઈ શ્રકતેો. તેમણે તે! માબાપ કહે તેમ # કરું. આપણા રાગ્રમાં છે કે ખાળઢનુ' 
પાંચ વર્ષ સુધી લાલન કરવું, ૧૦ વર્ષ સુધી તાડન કરવુ'--તાડન એટલે લાકડીથી મારકુ' 
એમ નહિ પણુ બોધ કરી તેને સમનવવુ'--અને ૬૬ થે પુત્રને પોતાનો મિત્ર માનવે!. 
*જીં જુવાન છે।કરાઓને આવી સલાહ કેમ આપુ' છુ'? શણાં વર્ષા, થયાં સરકાર સાથે, ઉત્તમ સહકારજે 
બ્રિટિશ સલ્તનત સાથે હુ' સહકાર કરતે! આવ્યો છુ'. મારાથી વધુ સારો સહકાર કોઈએ અં ઉદાહરણુ 
કર્યા નહિ હેય, કારણુકરે એથી વધુ સહકાર લગભગ અસ'શવિત હતે. મારા એ સહકારમાં 
કાંઇ જ સ્વાર્થ નહેતે।. મારે મારા ભાઈ કે દીકરાને સરકારી નોકરી અપાવવી ન હતી 
મને ઇલકાબની આશા નહેતી. એટ્લે મારે સ'બ'ધ કેવળ સ્વચ્છ હતે. હું' સહકાર 
ધર્મ--ફરજ સમજને કરતે! હતે।. એના શાસનને છુ' માન આપતે। આવેલો છુ' તે એ 
શાસનમાં ૬દ'ડ રહેલો છે તેથી નહિ, પણુ એને માન આપવુ' નેઇયે એમ સમજને. એને 
એક દાખલે! આપીશ. 


મને ત્રીનન પુત્રની પ્રાપ્તિ થઇ ત્યારે શીતળા કઢાવવાનો સવાલ ઉભે। થયો. હું માનું 
છું કે ગૌશીતળા કઢાવીને હું સારૂં નથી કરતે।. છતાં ૧૮૯૭ માં મે' એ ખાળકને ગૌશીતળા 
કઢાવ્યા. અમુક દિવસમાં ગૌશીતળા ન કઢાવાય તે! દ'ડ થાય. આ કાયદો ચોપડીમાં જ 
છે. પ્રન્ન એને ન્નેઇતું માન નથી આપતી. મને લાગ્યુ' કે મારે કાં તો એને માન આપવું 
કે કાં તો સરકાર સાથે ચોખવટ કરી લેવી એટલે કે સાદર નિરાદર કરવે।* ધટે; કારણ 
આ કાચદેો જે લોડમતને। સ્વીકાર. કરે છે તે મને માન્ય નથી. પણુ એને ફેરવું નહિ ત્યાં 
સુધી એને તાબે રહેવુ' મને ઠીક લાગ્યુ' ને તેથી મે' છોકરાને શીતળા કહાવ્યા. પણુ એ 
જ ગૌશીતળાની સામે થવાને પ્રસ:ગ આગળ ઉપર આવ્યે. દક્ષિણુ આક્રિકામાં અમે 
જેલમાં ગચા. જેલના કાયદા મુજબ શીતળા કઢાવવા જ ન્ેઇયે. ત્યારે અમે અસહકાર કર્ચ 
--સાદર નિરાદર કર્યાં. સરકાર ચાહે તે! જેલમાં વધુ વખત રાખે પણુ અમે શીતળા નહિ 
કઢાવીયે એમ અમે કહ્યું. સરકારે આખરે હુકમ કાઢવે। પડયે કે એમાં ધમની વાત હેય 
તે શલે કોઇ ન  કઢાવે.. 


સહેડાર કેવો હોવે જેદચે ? 


સહકારને મે' કેટલે દરજ્જે ખીલવ્યો છે ? સરકાર તરફની નાની નાની ઉપાધિઓને ગળી સ્વરાજ 
જવી અને તેની સાથે ચલાવી લેવુ' એ સુંદર ધર્મ છે એમ હું માનું છુ' આપણે સ્વરાજ લઈશું પરરાજનેદ 
ત્યારે પણુ પાખ'ડ, ચોરી અને ડાયરિઝમ ચાલરે. છું એવે! ભેળે! નથી કે એવા પાખ'ડી ભેદ 
નથી કે એમ કહ્યું કે સ્વરાનથી સત્યયુગ થશે. અં' સ્વરાજ સત્યયુગનું નહિ પણુ કળિયુગનું જ હશે; એ 
અગેન અને આરબોના જેવુ' હશે; પણુ એ વખતનું ડાયરિઝમ સલ હરો. સત્તા આપણુ હાથમાં 
હરો; એટલે ખહું તે એ સત્તાનો આપણે પોતે દુસ્પચેગ કર્યો હશે કે કરવા દીધો હરે. 
પણુ આજે જે થયું છે તે એવુ' નથી; એ આપણી મરજી વિરુદ્ધનું છે. વાઇસરાચ લોર્ડ _ 
ચેમ્સફર્ડને કે લેર્ડ સિંહને આપણે નીસ્યા હોત તે જુદી વાત હતી. આપણે વિરોધ 
ચામડીને નથી; પણુ રીતનો છે. મારા સાથી દચાળછ કે કલ્યાણુછી અન્યાય કરે તે! હું 


૪૬ 


૭ તણું મોહ 


ગુલામીની 
વિધા તન્ને 


તો..૨૦-૧૦-૧૯૨૦ 


તેમને વિરોધ કશે, કે તેમનું આપેલું ટૂધ પણુ: ન લઉ*. 'ભાઈ એંડુંઝ મહમદઅલી અને 
શૌકતઅલી સહેદર છે, પણુ સરકાર 'એમને વાઇસરાય નીમે તે। તે પણુ સને કખૂલ ન 'થાચ; 
કૅમકે એ સરકારી ધોરણુ નીમાયેલા હરો. આપણુ પે।તાના હાથમાં સત્તા હેય ત્યારે અને 
આપણુને વિશ્વાસ પડે તો લૉર્ડ ચેસ્સફર્ડને પણુ આપણે વાઇસરાય નીમીથે, અને વિશ્વાસ* 
ઉઠી જતાં ઉતારી પણુ મુકીયે. આજે આખુ હિન્દ લીડ ચેસ્સફર્ડને કહે છે કે તમે ઉતરો, 
છતાં એ બેઠા જ છે. ઠું તો અહી' કહ્યો તેવી જ |ન્‍્તતને1 સહકાર કરવા ઇચ્છું છું, એમ 
અત્યારે નથી માટે અસહકાર ઇચ્છું છું. 


સક્લનતનેઃ સરવાળે 


મે' સરકારની સલ્તનતનેો સરવાળે! કાઢવે!, તે તે સરવાળે! નહિ પણુ ખાદબાષી 
જણાઈ. રિફીર્સ્સમાં સુધારા આપવાનું નહિ, પણુ લઇ લેવાનું જણાયું. સરકારની સત્તા 
મશીનગનથી નહિ, પણુ એનામાં રહેલા આપણા મો।હથી ટકે છે. એ મોહ ત્રણુ પ્રકારન। છે. 
ટ્વિજ્ન્દ્રનાથ ઠાકુરે જેને માચાષ્ટગ કહેલો છે એ ધારાસભાને। મોહ, અદાલતેાને મોહ અને 
કેળવણીનો મોહ. માનઅકરામ ને ઇલકાબને। તે! હું છેદ જ ઉડાવી દઉ” છું, કારણુ એ 
ધરાવનારા બહુ જ થેડા છે. પણુ આ ત્રણુ મોહમાં તે.આપણે ધણ્‌ા। ફસાયેલા છીચે. આપણા 
અચેેસર વિદ્દાન વડીલ લાલા લજપતરાય પણુ એમાં ફસાવેલા છે. મને સદા પૂજનીચ મદન- 
મોહન માલવીચા પણુ એમ માને છે કૅ મારી મતિ ફરી ગઈ છે અને છું સૌને આડે રસ્તે 
સારી રલ્લો છુ” એઓ માને છે કે ધારાસભામાં જવું એ ધર્મ છે, નિરાળમાં જવું એ ધર્મ 
છે. મારે મન ધારાસભામાં જવું એ પાપ છે, અદાલતમાં જવું એ પાપ છે, નિશાળમાં જડું 

એ મહાપાપ છે. 
હુ' સહ્તનતની જડ ડાહવા માજુ' છુ' 

છું વકીલોને નહિ સમનવી રાકુ' એનુ' કારણુ છે. એમનામાં કેટલી માચા રહેલી 
છે તે ઠું નાણું છું. બચ્ચાંકચ્ચાં, આરામખુરશી ને મોટરકારનો ત્યાગ સુર્કેલ છે. 
પણુ વિધ્રાર્થીને એવું કશું જ નથી. એને જેમ વાળે તેમ વળી શકે છે. જે 
ગુલામીની તાલીમ લે ને નોકરીને માટે રાળામાં ગયા જ કરે એને નહિ રોકું તે 
સલ્તનતની જડ નહિ નીકળે. હું એ જડ કાઢવા માગુ છુ'. વિધાર્થી" મારફત. 
સલ્તતતને ખાતરપાણી મળે છે; એ જળ નાચગરા ફૉલ્સ જેવાં--ગગા, જમના, બ્રહમાપુત્રાના 
એકત્ર ધોધ જેવાં છે. તમે સાનમાં સમજ શકશો! કે એ વહેમી વિધા--ગુલામગીરીની વિધા-- 
આપણુને નથી નેઈતી* હું ગુલામી છોડવાના અલેફ બેને--કકકાને શીખવું નહિ ત્યાં સુધી 
ખીજું બધું નકામું છે. મેલા પાત્રમાં દૂધ રડયા કરરે! તો પાત્ર નહિ સુધરે પણુ દૂધ મેકું 
થરે. આપણે ગુલામીના પાત્રથી ખરડાયેલા હોઈશું ત્યાં સુધી કેળવણી ધૂળધાણી છે. ઉપ? 
રવતાઓ હોય ને તે જીએ કૅ હિન્દુસ્તાન મેલું પાત્ર છે, તે! કેળવણીને વર્ષાદ ફકટ છરે. 
માટે પ્રથમ સાફ થાએ. કાયદા, વૈદ્ઠનું શાન નાહ મળે તો હિન્દુસ્તાન ર્સાતાળ નથી 
જવાનું; પણુ ચુલામીથી રસ્ાતાળ જરે. ત્યારે હિન્દ મવુષ્યના નહિ પણુ 'નનવરેના દેશ. 


લડ .૨૧૦-૧૦-૧8૨9: ક પદછૂછઃ ઈ! 


-તદીકે એળખાશે; માણુસ કોઇથી--મોઠી સલ્તનતમથી પણુ--દબાઇને પોતાનાં હુદ્ધ ઉદગાર ન 
બોલી ખંતાવે એનું નામ ગુક્ઞામી, એમાંથી નીકળવું એ આપણે પ્રથમ પાઠ. જે ધગરા' મને : 
લાગી છેં તે જલિયાંવાલાના દણાન્ત તથા ઈસ્લામના અપમાતથી સૌને લાગા. *: 


ઇશલામને ધેરો એ. હિન્દને નોટીસ છે 


હિન્દુઓને બેવડો મારે! છે. ઈસ્લામીએ ગુલામો ખનરે ત્યારે એ 'ઇસ્થામી ગુલામો!” હું મદની 

મારફત હિન્દુઓને ગુલામ અનાવવામાં આવરે. એ ત્રિરાશીને! દાખલે! છે. મારે હિન્દુ ધ્મનું શીખવું છુ 
રક્ષણુ કરવુ' હોય, છાંચા તળે બેસીને વિષ્ણુને ભજવે! હે।ચ તે! સુસલમાને।ને મદદ કરવી 
એ મારી ફરજ છે. સુસલમાને કદથ શવિષ્યમાં જુલમ કરે તે! કું તેશને કહું, “ભાઈ, પેલે 
દિવસ ચાટ કર્‌! !' તમે પણુ કહી શકે કે અમારામાંના એક ગાંધી--એ ગમે તેવે! હતે 

પણુ--અમારે માટે કાંઈક કરી ગચે। છે. છતાં ન ચાલે તે। તમે લડી લેન્ને. હું તે! મરટ્ટ 
થવાનું કહું છું. લાકડી ઉગામીને મરવા તેયાર હેય તેના કરતાં લાકડી છે।ડીને મરે તે વધારે 
મરદ છે. હિમાલય ઉપર લાકડી લઇને કે ડોળીમાં બેસીને જે ચડે તેના કરતાં લાકડી કૈ 
“ડોળી વગર નનચ તેને। શ્વાસ કેટલો મજખૂત હોવે! નનેઇયે ! ઉપર ચડીને એ આખા હિન્ટની 
સામે ખડખડ હસશે. મારી પાસે બેઠેલા મારા ભાઈ (મહમદઅલી) એને નબળાઈનું 
હથિયાર ગણે છે. એ ખર હો કે ન હે પણુ તલવારને ન્યાય પણુ એમાંથી જ શી'ખી શકાય 

એમ છે. મે' ભાઇ શૌકતઅલીને કહ્યું કે મુસલમાને(માં કુરબાનીની તાકાત નષી. મરવાની 
તાકાત આવશે ત્યારે તે। તેઓ ન્નેરો કે તલવારની જ૪ર્‌૨ જ નથી. છતાં જ્યારે જરૂર લાગે 
ત્યારે સુખે તલવાર ડાઢનજે. જે સલ્તનતે ઈસ્લામને દગા દીધે!, જેણુ હિન્દને પેટે ચલાવ્યું 
--કારણુ એક પણુ માણુસ પેટે ચાલ્યો છે--જેણે હિન્દની સ્રીઆના ખુરખા ખે"ચ્યા--કારણુ 
પ'નખમાં એ થયુ' છે--એ સરકારની સાથે સહકાર હેય જ કેમ ? ગમે એટલા પાકા રસ્તા 
મળે, દેશમાં ગમે એટલી સુલેહ વતે, તે કરતાં લોહીની નદીઓ વહે એ કબૂલ. અરે, 
રેલવે નચ, સ્ટીમર નય, બ્યવસ્થા તૂદી પડે, એ બધુ'ચે એ સ્થિતિના કરતાં મારે મન 
“બહેતર છે. મારા જેટલી જ ધગશ તમને થઈ હેોચ તે! જે વિઘાર્થીનને માબાપે ના કહી 
હેય તે પણુ શાળાને ત્યાગ કરી શકે છે. એક વિધાર્થીના ખાપે કલુ કે રાષ્ટ્રીય શાળા 
નીકળી છે તે કેવી ચાલે છે તે નયા પછી થઇ રહેશે. રાષ્ટ્રીય શાળાની આંવી પરીક્ષા કરીને 
'આળકને સરકારી નિશાળેથી ઉઠાડી લેનારથી હિન્દ સર નથી થવાનું. વિધા મળે કે ન મળે 
તેની પરવા ન હોવી ન્ેઈમે. - ગુલામી - સ્થિતિમાં રહ્યાં આઝાદીની વાત શીખવી શકાતી 
“હોય તોપણુ તેથી સ્વત-ત્રતા કેળવી રાકાય જ નહ. આ હુ કહું છુ' તે ખરાખર સૂજી 
“જાય તો! બધુ' છેડી દેયું. પછી સૌ મળી ક ક રો કાયદો છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભકિત 
કરે તે! તેને શ્રર્વ કઇ મળે. 

'સધુકરી માગે; પષ્ઠુ જ્ાળામાં જઇ મનુપ્યત્ય ન ગુમાવો 


સુપ્તની શાળાઓમાંથી બધા વિલાર્ષી નીકળો નચ તો! કેવું કુશ પસ્ણિમ આવે? મગુષ્યત્ન ન 
નસે વખતે તો પ્રોફેસરો અને શિક્ષકો તમને પૂછવા આવરો કે તમે કેવો રાશતે શ્હેત્રા માગો ખોરો 


નિમોહ 
અને 
થદ્ધાવાન 
અનને 


તલવાર(#ચાગ 
રા સાટે? 


તા. ૨૦-૨૦-૧૨૨૭ 


છે।? તમે કહેન્તે કે સરકારની સાથેનો સ'બ'ધ અને મદદ  છેરીને અમે ભિક્ષા માગીને 
પણુ રાળાના ખર્ચની નેગવાઇ કરીશું. એ અસલી ન્યાય છે. પહેલાંના વખતમાં વિદ્યાર્થી” 
ગુરુની પાસે સમિત્પાણી થઇને જતે. ગુગ્ર્ને કહેતે! કે છું તમાર્‌ે બળતણુ લાવીશ,.. 
ગાયહોરની સ'ભાળ રાખીશ; તમે મને ભણાવને. પૂનામાં આવું એક અનાથ વિધાર્થી આશ્રમ. . 
વિધાથીઓ મધુકરી માગી લાવીને ચલાવે છે. તમે એમ કરને, પણુ અત્યારની તમારી 
રોાળામાં જઇ તમારં મનુષ્યત્વ ખોઇ ન દેશે।. તમારી ઉપર તે। ભારે આશા છે. 


અહી' સુરતમાં આ બે સ'સ્થાઓ ભારે પડેલી છે. તેના વિધાર્થીએ ખબહુ સુ'દર કામ 
કરી રકે. સુરત અત્યારે ખેસુરત ખની ગયું છે. હું સુરતમાં એ'ટની આશા રાખુ' છું, “અમે . 
વિધા વિતાના રહીશુ' અથવા તે! અમારી શરતે જ ભણીશું.' ખધા વિધાર્થીએ એટલું . 
ખળ ખતાવે તે। એક મહિનામાં ધારેલું થાય. છતાં બે ચાર વિધાથીઓને જ વસી ન્તય 
તોાપણુ તેઆએ તે। આજે જ રાળામાંથી નીકળી નવું રહુ'- તેવાને હું' કહીશ કે તમે સ્વરાજને 
સારૂ એક પગલું ભયુ” છે, હિન્દને માટે મે[ટુ' ભાષણ કયું” છે. તમને ઘેરથી મદદ ન મળે 
તે મન્નૂરી કરને, હાથપગ વાળતાં નથી શીખતા તે શીખનળે, પણુ ગુલામીમાં ન પડરો।. 
વિધાથી ઓ ! જરૂર માનને કે હિન્દને સારૂ સ્વરાજ નેઈુ' હેય તે! રાળાને।, અદાલતોના 
અને ધારાસભાનેો મેહ ત્યાગવે। નતેઇયે. સ્વરાજનુ' સૌથી પહેલુ” અને છેલ્લું પગથીઉ' પોતે 
સ્વચ્છ બનવુ એ છે. જેને દાંત આપેલા છે તેને ચાવણુ આપનાર સરકાર નહિ પણુ સરકારનીથે 
સરકાર છે. આ આપણે પહેલે પાઠ છે. એ આ આપણે ભૂલી ગયા છીયે. હું' તે! શેઠ 
કે સરકારના ચાવણુને! સ્વીકાર નથી ડરતે।. સરકારની હચાતી છતાં ઓરિસ્સામાં 
હારે! દુકાળીઆ મુઆ. હિન્ટમાં અનેક શેઠીઆઓ છતાં હન્નરો $ુકાળીઆ હરિશરણુ 
થયા. તમે ઈશ્વરનુ' નામ લઇને, હિ'મત રાખીને, કઇ પણુ ગણત્રી વગર--કશે। . 
પણુ હિસાબ કર્યા વગર--ગુરુને અને માખાપને નોટીસ મેોકલન્ે કે મારાથી શાળામાં 
નહિ જવાય. મે' કલ્યુ' છે તેથી ઉશ્કેરાઇને નહિ. હુ' તમારાં ડદય અને ખુદ્ધિને સતેજ 
કરી રહ્યો છુ'. એ ખુદ્દિ અને [હૃદય કબૂલ ન કરતાં હોય તે। કોઈ બાળકને આંધકાર નથી કે 
વડીલતી સામે થયું. એ તે! એક જ ખાળક્ને અધિકાર છે કે જેનુ [ઉદય મારા જેટલું જ 
ધગી રહ્યુ' હોચ. દારૂડીઆં માખાપને દારૂના વ્યસનમાંથી છેડવવા સારૂ છોકરાએ તેના 
વારસાને, ધરના, તેની છાયાને ત્યાગ કરવે। નેઇયે. તમને લાગે કે જે શિક્ષણુ મળે છે તે * 
ગુલામીના છાયામાં છે તે! માબાપની આજ્ઞા સામે થઇને પણુ આવતી કાલે જ ચાહે।મ કરને. . 


સવાલજવાલબે 


સત્રાલ--મહાત્માજ ! આપ માને છે કે ક પકડવામાં કે દેશપાર ઠરવામાં 
આવે ત્યારે દેરામાં શાંતિ રહેશે ? * 


જવાખ--હા: અને શાન્તિ નહિ રહે તે! માનીશ કે આપણે નાલાયક. મે' તલવાર છોડી . 
તે વાપરતાં ન આવડી ચા તે। કંમતાકાત છું તેથી' નહિ. આજે પણુ હું'એક શ્વિલ્વર ફેોડવાની' . 


"0. ૨£૦-૬૦૦૨૬૬૨૪૭ 


“તાકાત તે! ધરાડું છું'. અણીવાળે જમેપે! પેટમાં ભોંકવે। હેય તેને હું શોષી .રકુ' એમ છુ. 
“છતાં મે' એને ત્યાગ ક્ષો છે, કારણુ એથી ફાયદો નથી. મને, ભાઈ રૌક્તઅલીને કે લાઈ 
મહમદઅલીને પકડે ને દેશમાં શાંતિ ન રહે તે! હિન્દુસ્તાન હછી નથી સમજ્યું એમ મને 
લાગે. એવી અઢ્ાંતિ આચર્હેડમાં થઇ રાકે, અરખસ્તાનમાં થઇ રકે. ત્યાં સૌને તલવાર 
શખવાતો હક છે, ને સૌ તે વાપરી નરણે છે. તેમની વચ્ચે હું હેઉ' ને સરકારે મને પક્ડપે 
* "હોય તે! તેઓ સરકારને કહે કે લડીને.લઇ તએ. પણુ અહી એવું નથી. અહીં' રાન્તિ ન 
રહે તો મારે હિમાલય જવુ પડે, કારણુકે મારે મટે ખુતામરકી ન થવા દેવાચ. પણુ આવી 


તાકાત હિન્દુઓમાં નથી. મુસલમાને( માં પણુ નથી. મે' અલાહાબાદમાં મુસલમાન શાઇઓત્તે - 


કહેલું કે મે' આજે જે ભાત સુષ્ઠી છે તે નવી નથી. ખધાં શાગ્રોમાં તે સૂચવાઇ છે. પછુ 
“આજ સુધી આપણે તેને ભૂલી ગયા હતા. તમને લાગે કે આજે જ તલવારથી મુકાબલે! 
કરી ઈસ્લામનેો ખચાવ કરી રાષ્ીચે તે! તલવાર ખે'ચી રાહે છે! ધારો કે વાઇસરાયને ચૂપકીથી 
મારી શકીયે કે મરાવી રાકીયે, પણુ એથી ઈસ્લામનો બચાવ ન થાચ. એથી 
સાશ'લ હૈ થાય. તેનીયે દરકાર નહિ. પણુ હિન્દુસ્તાન એથી દખાઈ ન્વચ. હિન્દુસ્તાનને મારે 
આ માગ અત્યારે જબરાવનુ' નહિ પણુ નખળાવુ' રામન છે. ને મુસલમાનોમાં તેવુ' ને? 
હોત તે! તેએ મને કહેત કે તુ' અમને તલવાર ખે'ચતાં અટકવાનુ' કહેનારો કેોણુ ? ફુરાને 
રારીકૂયું' ફરમાન છે. હિન્દુઓમાં પણુ માર્‌' ન માનનારા પડયા છે. છતાં હિન્દુસ્તાનને આ 
યુ'ટ્ડો ઉતર્યો છે એ ધ્યાનમાં લેવુ' નેઈચે. જલિયાંવાલામાં મર્યા એ ક'ઈ શહીદ--વીર ન 
હતા. વીર્‌ હોત તે। ડાયર ઉદ્ધતાઇથી આવ્યે! ત્યારે કાં તો તલવાર ખેચત કે લાકટી 
ઉગામત કે કાં તે સામી છાતીએ "ઉભા રહીને મરત; નાસત નહ. જેમ ઇમામ હઝરત કરી 
ગયા હતા તેમ કરનારા હિન્દુસ્તાનમાં અત્યારે શીખ નથી; ગુરખા નથી; વાણીઆ તે। નથી 
“જ; ને રજપૂતે। તે! કેવળ વાણીઆ ખની ગયા છે. એટ્લે નને હિન્દુસ્તાનમાં મારા પક્ડાવાથી 
અશાન્તિ થાય તે હુ' ડહુ' કે તમે હારી ગયા; કારણુ તેવી તાકાત તમારામાં નથી. હુ' 
પકડાઉ$' તે દિવસે તે! તમારાથી આજે નિરાળ ન ફૂટતી હેય તે તે દિવસે છેડો. વકીલે 
'વછીલાત છેડે. સિપાઇ સિપાઇગીરી છેડે ને લક્કર હથિચાર છેડે. વળી છું ખેતૃત છુ3 ખેડૂતે 
“તે દિવસે કહે કે અમે 5૨ નથી આપવાના. આમ થરો તે જ દિવસે આપણે ઉદ્ધાર છે. 


કદાચ અમને ત્રણેને એકસાથે ધસડે. પહેલાં હુ' બેને સાથે પકડે તે માટે ખ'દગી 
“કરતે! હતે।. હવે ત્રણુને માટે કરૂ' છુ. આથી જ શૌકતઅલી એકલા દિલ્હી જતા હતા ત્યારે 
'મે' ના પાડેલી, કેમકે મારી સુરાદ પકડાઇયે તે! બન્ને સાથે પકડાઇચે એવી છે. સરકારને 
'પાગલપણુ' આવ્યું હશે ત્યારે અમને ત્રણેને કે ત્રણુમાં જે વધુ ગુન્હેગાર જણુારો તેને પકડશે. 


સરકાર આપણુને તલવારથી દબાવી ન રાકે. “તમારી સલ્તનત ગેરકાયદે હશે તે! તમોને 
ન્તગડીને કાહી મુક્શું એ કહેવાનો મને હક હોવે! નેઇયેઃ આજ સુધી મનમાં ક'ઇ અને 
પ્તેટફીમ ઉપર કહેવાતુ' ક*ઈ, શાંતિના અધ અશાંતિ, એમ કરવાની નીતિ હતી. એ હવે 
ગઝાધુ છે. આ બે શાઇઓ ઉપર મને એટલી શ્રદ્ધા છે જ કે જે દિવસે ખેમને ' અરાંતિ કરવી 


અમે ત્રણ 
પઠડાઇછયે 
તે1-- 


“ૉેંકિટક્લ 
આઇડીઆ- 
લિસ્ટ” 


અસહકાર 
અને દેશી 
રાજ્ય 


તા. ૨૦૬“૨૦૦૧૯૨૦* 


ઉરો તે દિવસે અગાઉથી નોટીસ આપી દેશે કે:આજથી એકં પણુ અગેજની “તન સલાસસ 
«મી.*આ વિષે તમે એ બન્ને ભાઇને પૂછજો. [ફેટા ફેટ પૂછી જોને મને પૂછને. ત્રણેના 
એક .જ જવાખ નીકળે. તો માનને નેં. અમે -પકડાઇયે ત્યારે તમે બધા વાલટીઅર, બની 
શાંતિ 'અળવવા નીકળી પરન્તે. નહિ તે! મારલ હે થરોઃ માર્ચાલ લે થાય તેની હરકત નથી; 
પણુ તે સરકારને ચાહુ જ રાખવે! પડે એટલી લડતં હાક! પાદ નેર નથી તેની 
રક્ત છે. 


સ૦્--મહાત્મા% ! આપ અ'ગ્રેજ નિશાકમાંમીં છે।કરાને ફાવી લેવાનુ” હા છઠા ત્યારે 
મ્ધુનિસિપાલિદીની પ્રાથમિક શાળાઓ છેડવાનુ' શા માટે નઘી કહેતા ? 
" જ૦--સ્‍્થુનિસિપાલિટીએ પણુ સરકારની મદદ અને સ'બ'ધ ફગાવી દઇને સ્વતત્ર થઇ 


“શકે છે. નડિયાદ મ્યુનિસિપાલિટી' આવુ' પગલુ ભરવાની તેયારીમાં છે.* 


સ૦--આપ નિશાળ વગેરે છોડવાનુ” કહે. છે! ત્યારે સરકારની બીજી મદદ કે આગ- 
ગાડીનો ઉપયોગ, પાણીનાં નળને! લાભ વગેરે છે।ડવાનુ' : કેમ કહેતા નથી ? 

જ ૦--છહું “પ્રેંકિટકલષ આઇડીઆલિસ્ટ' છુ, એટલે જે વાત બની રાક્રે એવી છે તે જ પ્રનન 
પાસે સુકુ' છુ. છતાં કોઈ એને! ત્યાગ કરે તતે1 એને. 'હુ' ધન્યવાદ આપુ'. મારા અસહકારની 
સામે શિસિસ ખેસન્ટે ન્યારે એવી સૂચના કરી કે સરકારે ગાંધી અને શૌક્તઅલીની ટપાલ 
બ'ધ કરવી, એમને આગગાડીની ટિકિટ ન આપવી વગેરે; ત્યારે મારા ભાઇને મે' સુખારક- 
ખાદી આપેલી. મારી 'આસંપાસ જે ભાઇઓ બેઠા હતા તેમને મે' કહેલું કે એવો પ્રસંગ 
આવે તે! તે દિવસ સુ'દરી હરો. એથી ખિલાફત કે અસહકારનુ* કામ અટકરે ન હિ. | 


સ૦--મહાત્માછ ! અમારે ત્યાં પ્રાથમિક કેળવણી ફરંજયાત છે તે નિશાળ છેડવાનું 
કેમ કહૈવાય ? 

જ૦--કેળવણી ફરજીયાત છે, ક'ઈ નિશાળ ફરજીયાત નથી. 

સન૦્--અસહુકારની ખાખતમાં દેશી રાજ્યમાં શ] ડરવુ' ? 


જ૦--દેશી રાજ્યમાં રહેનારા તે! ગુલામોના ગુલામ છે. હાલ તે। સીધા ગુલામે।ની જ 
વાત.કરોાને. છતાં ત્યાંથી કોઇ આપોઆપ શાળા કે કૉલેજ છેડે તે વાત જુદી* પણુ ત્યાં . 
હીલચાલ કરવા હુ' ન ન્તઈ. એમાં દેશી રાનાઓની કફોડી સ્થિતિ થાય. પણુ વડોદરાના _ 
ગાયકવાડને જ એમ લાગે કૈ મારી મુસલમાન રૈચતના ધર્મનુ' રક્ષણુ કરવા રાજપાટ જોડવું 
“ણુ બહેતર છે એ વાત જુદી. 

મૌલાના મહમદઅલી--એ પ્રશ્ન તે। ન્યૂટનની બિલાડી અને તેનાં બચ્ચાંને લમ 
દાખલ થવાનાં કાણાંએ જેવો! છે. એટલે કે મોટી બિલાડીનો રસ્તે! થયે કે આપોઆપ 
ખશ્ચુ' દાખલ થઇ જ જવાનું. બ્રિટિરા જદ શં થચે! કે તરત જ દેશી રશંન્યોનોા 

પણુ ધયો ૪ સમજવે।. * * - 





 દરતા.તં -લ૫૦૩. ૨ * તાન નજ - ૦-૧. તટ ૪ શણ... 





મથ વાષિષ્ક ર. ૨8૦૦૦ ની-ઝાંટ [ટ એડી  દીપાનુ' નહેર થઇ ચુકયુ' છે. અ. નં. જી.. 


તા. ૨૪-૧૭ "૯૨9 


' શક--સેસ્કારઃ શષ્ટીય શાળાબા ખ'અ કરાવે તો શું ? 
.જ૦--આ સરકાર શાણી સરકાર છે એટલે એવું પગકું ન ભરે, અને નને ભરે તે! તેથી' 


કઇ રાષ્ટીય કેળવણી અઢ્કરો નહિ. ઉલટું જે વિજ્લાથીએ અને રિક્ષકો આજે શાળા કે ફીલેજ . 


નથી છેડતા તેઓ તે દિવસે છે।ડીને બેસશે અને શિક્ષકે! વિધ્રાર્થીને ધેર ધેર જઇને શણૂાવતા 
થઈ જરો. એને અટકાવ કે!ઇ પણુ સરકાર ન કરી શકે. કરે તો એતે! અર્થ એમ થાય કે 
હિન્દુએ ગીતા ન વાંચવી, કારણકે તેમાં યુદ્ધની વાત છે, અને જી કુરાન ન વાંચવું 
એવું પગલું સરકાર ભરી શકે જ નહિ. 





તા. ૨૪-૧ ૧૧૦-૧૯૨૦ 
4 સ્વરાજસભા- 


“ આલ ઇંડિયા હોમરૂલ લીગ ? હવે “સ્વરાજસભા” ને નામે એળપખાશે. તેતું 


બારણુ ખદલાયું છે. મારે કબૂલ કરવું જેધ્યે કે “ હોમરૂલ ' નામ મતે હમેશાં : 


અળખામણું લાગતું હતું, ને આપણું આપણુ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શને પણુ પરદેશી 
નામે એળખવે। રલ્રો હોય તે! આપણે પોતે પરદેશી બનવું એ જ કાં આપણે 
આદર્શ" ન ગણીયે ? કેટલાક સાક્ષર હિત્દીઓને હું નણું છું કે જેએ માતે છે કે 
હિન્ડ્સ્તાનતે। ઉદ્દાર પાશ્રાત્ય - ધોરણુનું ને પાશ્રાત્ત આદર્શાતું અતુકરણુ કરવાથી જ. 


સ'ભવે છે. એવામાંના એક મિ. ચિ'તામણી છે. તેમના પ્રયે મતે આદર છે. તેમને. 


હિન્દુસ્તાન ક'ઈ દવલું નથી. તે સ્વાર્થખુદ્દિધી ઘણું અગ્રેજી જ પસદ કરે છે એમ 
નથી. પણુ તેમને એમ જ લાગે છે કે આપણે અગ્નેજ બનશું તો જ અગ્રિજેની . સાથે 
મુકાબલે! કરી શફીશું. કેટલાક હિન્દી જે ખ્રિસ્તી બન્યા છે તે મેમ જ માને છે, કે 
હિન્દુસ્તાનને! ઉદ્દાર્‌ હિન્દુમુસલમાન *બન્ને ખ્રિસ્તી ન બતે ત્યાં સુધી અસ ભવિત છે. 


પણુ જેમ આપણુતે અગ્રેજ કે ખિસ્તી બનવા રૂપી આદર્શ પસ'દ ન હોય તેમ 

મને 'હમર્લ' શખ્દતે। પ્રયોગ જ પસ'દ ન હતે।. “સ્વરાજ'માં જે અર્થ છે, જે જેર 

છે, તે 'હોમરૂલ ? માં નથી, સ્વરાજ શખ્દતો અર્થ હિન્દુ, મુસલમાન, અભણુ પણુ 

સમજ લે; હે।ઃમર્લનો ન સમજે. તેથી હોમરૂલ શબ્દને આપણે ત્યાગ કરી સ્વરાજ 
શખ્દનતે તેતું યોગ્ય સ્થાન આપ્યું છે. 


આ ઉપરાંત ખીજ મહત્ત્વના ફેરકારે। કર્યા છે તે પણુ નનણુવા--વિચારવા યોગ્ય છે. 
પ્રથમ આદર્શ એ હતો કે બ્રિટિશ સલ્તનત નીચે રહીને કીલેનીના જેવું હોમરૂલ મેળવવું. 
અ આદર્શને બદલીતે દિન્દતી પ્રજા જેવું ઇચ્છે તેવું સ્વરાજ: મેળવવું એમ ફ્રેરદાર. 


પપશ/_ 


: રાષ્ટ્રીય શાળા 


અને દમન- 
નીતિ . 


“હોમરલ', 
વિન 
“સ્વરાજ” 


“1-3 
. $8 
“૫ 


૦ 
જ 


સ્વરાજસભા- 
નું બ ધારણુ 


શ 


પ્રપર 


ક્વરાજસભા- 
થાથી 


રાજીનામાં 


ભારા ઠરાવ 
જાર આદ્ષેપ 


હાં. ૧૪-૧૦-૨૪૨૪ 


* કરવામાં આવ્યો છે. મેળવવાનાં સાધતોને વિષે અજ લગી તકરાર રહાં કરી 
' છે, તેથી સાધતેમાં જે. અસરકારક ને નિઃશરમ--શાંત હેય તેવાં ખધાં પ્રામાણિક 


સાધનોને જ સ્થાન આપ્યું છે. એટલે આપણુ! આજને આદર્શ એ ઠર્યો કે આપણે 
તલવારને। ઉપયોગ કર્યા વિના આપણું સ્વરાજ મેળવવું છે. 


કેગ્રેસ એ પજતું વાજ'ત્ર છે. હોમરૂલ લીગ હમેશાં કૅગ્રેસસે સહાયકારક સ'સ્યા 
રહેલ છે ને સ્વરાજસભા પણુ તેમ જ રહેવા માગે છે. તેથી સ્વરાજને અર્થ જે 
કેગ્રેસના બધારણુમાં છે તે હાલ રાખ્યો છે: આવતું રહસ્ય એ છે કે સ્વરાજસભા 
કગ્રેસતું બધારણુ ફ્રેરવવા સારૂ પણુ સતત પ્રયત્ન કરરે. 


આ સુધારાને હું નિર્દોષ અતે આવશ્યક ગણું છું, તેતો હેતુ ચોખ્ખો છે. એ 
સુધારા ધણા! વિચારો--ધણી ચર્ચા. થયા બદ કરવામાં આવ્યા છે. યોગ્ય બંધારણ 
મુકરર કરવા સારૂ રા. જવાહરલાલ નેહરૂ, ૨1. રાજગે।પાલાચારી, રા. ઉમર સોખાની 
તથા મુંબઇની શાખાના પ્રમુખ રા. ઝીણા અને રા, જયષકરતી કમિટી નીમવામાં 
આવી હતી. બ'ધારણુની ચર્ચા ભરી સભામાં એક વાર કલકત્તામાં ને -એક વાર 
મુંબઇમાં થયા પછી ધણુ। વધારે મતે તે પસાર થયેલ છે, 


છતાં વજીલવગે? અને ખીજ કેટલાક ભાઇઓએ સ્વરાજ સભામાંથી રાજનામુ' 
આપ્યું છે. તેમાં આજ લગી ગણાયેલા નામાંકિત પુસ્ષોની સહી છે. હું' આ રાજ- 
નામાથી દિલગીર થયે! છું. રાજીનામાના કાગળમાં જે કારણે 'દર્શાવ્યાં છે તેથી 
વળી વધારે દિલિગીર થયો! છું. આ ભાઇઓની સહાય સ્વરાજસભાને કિંમતી હતી. 
છતાં નમાં આદર્શોની વાત આવે છે ત્યાં વ્હાલામાં વ્હાલાનો વિયોગ પણુ સહન 
કરી લેવે। પડે છે ને તેમાં આનદ માનવે! પડે છે. 


હવે જરા ર્‌ાજનામાને કાગળ તપાસીયે.* 


મારા ઉપરતો આરોપ પહેલો તપાસીયે. રા. .ઝીણાએ એવી દલીલ કરી હતી . 
કે જ્યાં સુધી ત્રણુ ચતુથાશ મતથી કઇ ફેરફાર મજૂર ન થાય ત્યાં લગી તે ફેર#૨ 
કાયદેસર ન ગણાય, આવું કારણુ તેમણે એમ જણાવ્યું કે હેમર્લ લીગની કાઉન્સિલ 
જે ફ્રેર#1ર કરે તે ફેરફાર ત્રણુ ચતુર્થાશ મતથી જ થઈ શકે એવો ધારો ન્નૂના 
બ'ધારણુમાં હતો. મે' મારે ઠરાવ એવો આપ્યો કે કાઉન્સિલની ઉપર આખી 
સભાએ મુકેલો અ'કુશ સભાતે પોતાને લાયુ ન પડે. આખી સભાતે ક્રેત્રળ વધુમતે 
જે કરવું હેય તે કરવાને સામાન્ય હુક છે. તે* કાઉન્સિલ ઉપર મુકાયેલા અ'કુશથી 
૨૬ યતો નથી. આ મારા ઠરાવને હું હજી પણુ વળગી રહું છું. મારા ઠેશવને વિષે 


લા, ₹-૬૩ “૧૯૨૦ 


રા. ઝીણાએ ને તેમના સાથીએએ જે વિશેષણે। વાપયી છે તેની  ચયોમાં ઉતરવાની 
“જરૂર નથી જેતે!. 


પણુ ર1. ઝીણા જેવાએ જે અભિપ્રાય બતાવ્યે! ને જને રા. જયકેર્‌ કી 


"રકો આપ્યો, તે અભિપ્રાય ઉપર 'મારે ખૂબ વિચાર કરવો જેઇએ એમ નણી મે. 


બીજા વજીલેોની સલાહ લીધી, તેમણું પણુ મારા અભિપ્રાયને અનુમોદન આપ્યું 
'ને કલું કે હુ' ખીજ ઠરાવ આપી જ ન શકુ, નને ખીન્ને ઠરાવ આપત તો તે 
આપખુદી ગણાત. 

રાજનામુ' આપવાતું ખીજુ' કારણુ તેમણે એ બતાવ્યું છે કે જાપ્રેસના ખ'ધાર્ણુને 
* સ્વરાજસભાએ તરછેોડયું છે. અ તે બરોબર નથી જ; કેમક્રે હું આગળ જણાવી 
ગયે છુ તે પ્રમાણે કેંગ્રેસનું બધારણું ન [રે ત્યાં સુધી સ્વરાજને અર્થ કેમ્રેસ કરે 
તે જ આપણે માન્ય રાખ્યો છે. 


ત્રીજો અપવાદ ક'ઈકે ગ'ભીર્‌ ગણાય, ર1. ઝીણા અને તેમના સાથીએ લખે 
“છે કરે સ્વરાજ મેળવવાના ઉપાયોની કલમમાંથી એવે। અર્થ નીકળે છે કરે કાયદા 
' 'વિસ્દ્ની હીલચાલે। પણુ સ્વરાજસભા ચલાવી શકે, અ અર્થ કઇક દરજ્જે ખરે 
“છે, કેમકે ઉપાયોમાં કાયદાનો સવિનયભંગ આવી શકટ્ઠે છે એવી મારી માન્યતા 
'છે, એટલો અવકાશ રાખતે હુ' થોગ્ય ગણું છુ, બ'ધારણુની કે કાયદાની અ'દર શું 
ગણાય એ કહેવું હમેશાં સરેલું નથી હે[તુ'. કેોધ કહે છે કે અસહકાર કાયદા વિરુદ્ધ 
જ. ક્રેઇ કહેતુ' કે કાયદાનો સવિનય ભગ કાયદા વિરુદ્દ છે, આવાં ધર્મસ'ફટોમાં ન 
પડવાના કારણે ઉપાયોની કલમમાં છૂટ રાખી છે. પણુ તેનો અર્થ એવે છે જ નહિ 
8 કાયદાના ગમે તે પ્રકારના ભગતે સ્વરાજસભા ઉત્તેજન આપશે. શાંતિમય ઉપાયે 
'જ લઇ શકાય એ નિર્બધમાં સર્વ અવિનયતો પ્રતિબંધ આવી નય છે. સભ્યતાનો 
આપણે ત્યાગ ન કરીને જે જે ઉપાયે! ચેગ્ય લાગે તે લેવામાં કઇ હરકત ન આવે 
“એ ઉદ્દેશ મજકુર કંલમને। છે. 


સ્વરાજસભાના બ'ધારણુમાં કશી અયેોગ્યતા નથી એમ હુ' ખતાવી ચુક્યો 
છુ. છતાં આ બધા નેતાઓએ સભાને! કેમ ત્યાગ કર્યો છે ? સીધા જવાબ તો 
એ “છે કે દેશનો પ્રવાહ અત્યારે એટલા વેગથી ચાલે છે કે તેને આપણા નેતાએ! 
સહન કરી શકતા નથી. એવે સમયે આપણુને ૬ુઃખ થાય છતાં આપણું આગળ 
વષ્યેજ છૂટકે! છે. હિન્દ્સ્તાન પાસે આવે સમય પાછે। સૈકામાં ધરી નથી આવવાને. 
એ અવસરતે “આપણું છેડી ન શકીયે. એટલી જ' ઉમેદ રાખીમે કે નેતાવર્ગ 


સ્વરાજના 
સાધના 


નેતાઓં અને 
પ્રન્નબર્ગ 


અસહકારની 
હાંસી 


અસહકારનું 
સગીનપણું 


તા. ૨૪-૬૦-૧૯૨૦ 


જયારે -પ્રન્તના વેગનું મહસ્વ સમજશે ત્યારે તેઓ તે વેગમાં જેડાયા [વના નહિ: 
રહે. દરમિયાન આપણી ૪૨જ એ છે કે આપણે વિનયપૂર્વક આપણે માર્ગ સાધવે,. 
નેતાએ ના મતભેદને સહન 'કરવો, તેમની અદબ રાખવી, પણુ તેમના મતભેદથી ' 
ગશર્‌ાયા વિના દઢતા, શાંતિ ને નીતિપૂર્વક આગળ વષ્યે જવું, સાચતે આંચ- 
આવવાની જ નથી. 


$ સરકારનાં શશ્નનો 

અસહકારની હીલચાલ છાંસીની સરહદ વટાવી ચુઝી છે એ તો હવે દૈખીતીઃ : 

વાત છે. હવે એને દાખી દેવાને દબાણુની નીતિ અખલાર કરવામાં આવશે કે 

દુરાત્રહ છેડી આદરપૂર્કક એને સરકાર નમશે એ ન્નેવાનું રહ્યું છે, પોતાના વિરેધીની. * 

વાતને હસી કાઢીને દાખી દેવાને! પ્રયત્ન કરવાની હાલની સુધરેલી રીત શરીરબળ 

વાપરીને કે ડે[કુ' ઉડાવી દતે શત્રુને જીતવાની જગલી પુરાણી રીતને મુકાબલે, 

સુધારણા! સૂચવનારી પહ્દતિ છે. અને છેલી ધારાસભા વેળાએ ના, વાઇસરાયે પોતાના 

ભાષણુમાં અસહકારની જે હાંસી કરી તેમાં વિતયમર્યાદાતાો અકારણુ અભાવ છતાં. 

ઉપલી દઘછિએ તેમનું વર્તન વાંધા વગરતું બલે સુધારણાની દિશામાં એક પગલારૂપ. 
જ ગણી શકાય. ૫ 


પણુ હવે કસે।ટીનો વખત આવ્યે છે. સુધરેલા દેશોમાં જ્યારે કે!ઈઈ પણુ 
હીલચાલ હાંસી કર્યે નથી મરતી ત્મારે લેકે! તેના તરફ માનની નજરથી જેવાને! 
આરભ ડરે છે. વિરોધી મત ધરાવનારાએ માનપૂર્વક અને સ'ગીન દલીલેથી તેની. 
સામે થાય છે અને સામસામા પક્ષનું પરસ્પર વર્તન એકખબીજ કાત્યે કદી ઝનુન પર 
આવી જતું નથી. દરેક પક્ષ સામાવાળાએને જીતી લેવા અગર કેવળ દલીલ અને 
તર્કવાદથી પોતાની બાજા મજખૂત કરી બતાવી સામાને મ્ડાત કરવા મથે છે 


ધારાસભાને। બહિષ્કાર સ'પૂર્ણ નહિ તોપણુ ધણુ ,મોટા પાયા ઉપર થશે એ 
તા હવે ચોકસ વાત છે. વિદ્યાર્થીઓમાં પણુ ખળભળાટ થઇ ચુકયો છે. મોટમોટી. 
શિક્ષણુસ'સ્થાએ કઇ ક્ષણુ અસહકાર પોકારી સરકારી સત્તા ક્ગાવી દેશે અતે રાષ્ટ્રીય. 
બનશે એ કઇ કહેવાય નહિ. ૫. મોતીલાલ નેહરૂનેો વકીલાતના ધ'ધાને। ત્યાગ એ 
બનાવ એકલે પણુ કોઇની હાંસીને માનમાં ફેરવી નાંખવાને સાર્‌ બસ ગણાય એવડે। 
મેટ છે. ૫, માલવીયાજીએ પણુ અ'તે ધારાસભાતો બહિષ્કાર સ્વીકાર્યો. છે. 


આનાથી લોકે ગ'ભીર બનરે; પે!તાના 'વલણુ વિષે: વિચારમાં પડશેઃ એમને થશે કે 
પૂ'ડિત મોતીલાલે. કે માલંવીયાજીએ લીધું એટલું ભારે પગલું :લેવાતે સાર્‌ આપણી 
સરકારને વિષે કઈક ભારે અતુચિત બાબત ખની છેવી ' જેધયે. ઉચી" કેળવણી-પૂરી 
ફીધેલા - વિદ્યાથી આએ પોતાને યુનિવર્સિટી તસક્રથી મળતી ફેલેોશિપે ( છાત્રરત્તિ નો 
ત્યાગ કીધો છે. વૈદક કૅલેજતા વિદ્યાર્થીઓએ વૈદકની છેલી પરીક્ષામાં ખેસવાની 
નાઃપાડી છે. આ સ્થિતિમાં અસહકારની હીલચાલને પોકળ ફહીંલચાલ કહી 
શકાય નહિ. ' જ ઝૂ 


આમ આમાં. એક તો જે લોકમત અસહકાર દ્દારા આજે ચેમમેરથી 'સ્પદ રૂપે 
પ્રગટ થઇ રલ્રો છે તેને સરકારે નમવું રહ્યું અથવા તે જુલમતી નીંતિ અખત્યાર 
કરી તેમણું આ હીલચાલને દાખી દેવાને પ્રયત્ન કરવો! રશ. 

. ગમે તેવા સ'નનેગોમાં સરકારને હાથે . વપરાતા હરકેધ્ધ નનતના બળને જુલમ 
નહિ કેહી શકાય. ખુનામરજીની હિમાયત કર્યાના આરેપવાળા કેઉઇ માણુસની ખુલ્લી 
અદાલતમાં તપાસ ચલાવીને તેને સન કરવી એને જુલમ નહિ કહી શકાય, 
ખુનામરકીને શરીરબળ વાપરીને પણુ દાબી દેવાનો દરેક સજ્યત-ત્રતે હંક છે, પુ 
પ'જબવયાળા ભાઇ ઝ૪રઅલીખાન અને પાણીપતના ખે મોલવીએ પર કરવામાં 
આવેલા મુકર્દમાએ ખતાવી આપે છે કે સરકાર ખુનામરફીનાં તત્ત્વોને દાબી દેવા 
કે અટકાવવા જ નથી ઈચ્છતી, પણુ લેકેના વિચારોને દાખી દેવા, લેોકેને 
ઓલતા બધ કરવા,' પ્રજમાં '-અપ્રીતિ ફ્રેલાતી અટકાવવા, મથી રહી છે, 
આતું જ નામ દબાણુની રાજનીતિ. ઉપલા મુકર્દમાએ એ નીતિતો આર'ભ સૂચવે 
છે. એ હજુ ચોમેર ફાટી નથી નીકળી; પણુ આ મુકર્દમાએથી સરકારે ધારેલું 
પરિણામ ઉતરીને અસહકારની હીલચાલ નહિ દબાઇ જય તો સરકાર પૂરનેસમાં 
દખાણુ અતે જુલમની નીતિ અખત્યાર કરશે એવે! મોટે ભાગે સભવ છે. 


આ અમપ્રીતિ ફેલાતી અટકાવવાનો ખીજે એકમાત્ર રસ્તો એ જ છે કે એ 
અપ્રીતિનું મૂળ જ દૂર કરવું. આતે અર્થ એ જ થયે! કે લોકોની અસહકારમાં ભળવા 
તર૬ દ્વિસે દિવસે વધુ વધુ વળતી જતી શ*ૃંત્તિને માન આપવું. પણુ હાલના જેટલી 
વિજય અને સત્તાના મદમાં આંધળી બતેલી સરકાર તર૪થી પશ્ચાત્તાપ અને 
નમ્રતાની આશા રાખવી એ સ્વપ્નવત્‌ છે; 5 ન 


આથી આપણે માતી લેવું નેઇપે કે હવે જેમ જેમ પ્રનન અસહકારના માર્ગમાં 


પ્રગતિ : કરતી જાય તેમ તેમ તેટલે દરજ્જે 'દબાણુ.. અતે જુલમ વધુ વધુ 


નમે કે 
જુલમ કરેઃ 


જુલમ 
સહેવાની- 
યારી 


ન્ધ્ફૃ 


અદાલતોના 
“અનિષ 


હા. ૨૪-૧૦-૨૯૨૪ 


આકરાં કરતા જત્રાનું સરકારી કાય કમતનું બીજું પમથીઉ' હુવે જલદી જ શર શ્ર; 
અતે આ હીલચાલ એ જુલમના કાળતે વટાવી શકશે તો પછી જત દૂર નથીઃ 
આટલા માટે પકડાવા, અદાલતોમાં ધસડાવા, જેલ જવા અને દેશપાર થવા સુદ્ધાં 
હવે આપણે હરઘડી તૈયાર રહેવું રહું, આપણા આગેવાનોને આપણી વચ્ચેથી 
ઉઠાવી જવામાં આવે તો આગેવાને, વગર પણુ આપણે આપણે કાર્યક્રમ ચલાવ્યે 
શખવાની શક્તિ કેળવવી ન્નેપ્રયે. એ જ સ્વરાજ્ય ચલાવવાની શક્તિ છે. અને 
દુનિયામાંની કઇ સરકાર એક આખી પ્રજતે જેલમાં પૂરી શક્રે તેવું ન હોવાથી 
અ'તે એણે એ પ્રનની મામણી આગળ માથુ' નમાવવું જ રહું, અગર તો પ્રજાને 
રચે તેવી સરકારતે માટે જગા કરી આપી પોતે રૂખસત લેવી રહી. 


આ ઉપરથી જણાશે કે ખુનામર૪ીથી દૂર રહેવું અતે આપણા કાર્યક્રમમાં 
લાગ્યા રહીને આગળ ધપ્યે જવું, એમાં જ આપણી ક્તેહની ચાવી રહેલી છે. 

સરકારની સામે ખે માર્ગ ખુલ્લા છે, સ્ચે તે ત્રહુણુ કરે. એક તો આ હીલચાલને 
નમવું અથવા તો જંગલી રીતો અખત્યાર કરીને તેને દાખી દેવા પ્રયત્ન કરવે!. 
આપણે પણુ કાં તો એ જુલમ આગળ મ્દાત થવું યા તો એ જાલમને આપણી 
જાત ઉપર ભાંગી જવા દઇતે પણુ નીચા ન નમતાં આપણી લડત લડયે જવું રહ્યું. ' 


જ.નનટનનાશાણ#- ----ક.૦૦૦૦--૪-...તઉ. તા. ,&, શી ઇનગનજ-બખસાતમતક-તા--કમ, ૪ ૨ - અ૧૦-૦-૦૦--ુણાનતાપતક-નગ... #૬"ક૦જુનન--૦૦---..નનણનનાર,.. &..સઉ૪-ઝ.-- ૦૦૦-"-૦૪--૦ન-# 


$ અદાલતોની ઈન્દ્રજાળ 


આપણુને જે વ»્ીલે। અને અદાલતોની મોહની ન દત અને આપણા હલકા - 
મને।વિકારને ઉરકેરી અદાલતની ચુ'ગાલમાં ફસાવવા માટે કજઆદલાલે। ન હત તો 
આજે આપણે જે જવન ગાળીયે છીયે તેના કરતાં ધણું જ વધારે સુંદર જીવન 
ગાળતા હત. અદાલતોમાં વારવાર જતા લેકે।--તેમનામાંના ઉત્તમ લોકે! પણુ--સાક્ષી 
પૂરશે કે તેમતી આસપાસનું વાતાવરણુ કેવળ સગ ઉપનજવનારૂં હેય છે. બન્ને બાજાએ 
ખોટા સાજ્ીએ ઉભા કરવામાં આવે છે, જેઓ પેસા માટે કે મિત્રાચારી માટે 
પોતાતો આત્મા પણુ વેચવા તત્પર ' હોય છે. આથી વધુ હલકું તો એ છે કે અદાલતો 
સરકારની સત્તાને નભાવે છે. તેએ ન્યાય આપવા માટે છે એમ લાગે છે અને 
તેટલા જ માટે તેતે પ્રજતી સ્વત'ત્રતાની સરક્ષણુભૂમિકા કહેવામાં આવે છે, પણુ 
ન્ત્યારે તેએ કેઈ અનીતિમાન સરકારતી સત્તાને રેક્રો આપે છે ત્યારે પ્રજાની 
સ્વત'ત્રતાની સ'રક્ષણુભૂમિકા કહેવડાવવાતે તેતો હંક નણ થાય છે, અને પછી તે 


શા. ૨૪-૨૦-૨૯૩૦ 


પ્રજાકીય જુસ્સાને દાખી' દેવા માટે વ્યક્તિ ૫૨ 'પ્રહાર કરે છે. -પ“નબની માર્શલ હૌ 
ગદાલેતો' તથા સમરી કેરો આ જ પ્રકારની હતી. એ અદાલતોનું આપણે ઉમમાં 
ઉમ સ્વરૂપ' નેયું. સાધારણુ સમયમાં પણુ ન્યારે ઉ'ચી “તિના લેક અને તેમના 
ગુલામ વચ્ચે ન્યાય કર્વાતે। પ્રસંગ આવે છે ત્યારે પણુ તે એટલી જ ઉમ હેાય છે. 
આખા જગતમાં આમ જ છે. નેરોબી ( પૂર્વ આફ્રિકા ) માં એક નિર્દોષ હબશી પર 
નણીખૂજીતે ધાત૪ીપર્ણું ગુજારવા માટે એક અગ્નેજઃ અમલદાર પર્‌ ચલાવવામાં 
આવેલે। મુકદમો! અને તેમાં તેતે થયેલી નજીવી સજાનો જ દાખલે। લે. હિ'દુસ્તાનમાં 
ધાતજીમાં ધાતઝી ખુન કર્યાના ગુન્હાને સારૂ કોઈ પણુ અગ્રેજને કાયદામાં 
જણાવવામાં આવેલી ભારૅમાં ભારે સજા કદી ભોગવવી પડી છે ? 


અ'ક્ેજેને બદલે હિન્દીએ  ન્યાયાધીશે। તથા સરકારી વષ્ીલે। બનશે ત્યારે આ સ્થિતિ- 
માં કશે! ખાસ_ફેર%ર થશે એમ માનવાનું કારણુ નથી. અગ્નેન્ને કાંઇ સ્વભાવે કરીને જ 
નીચ નથી, તેમ હિન્દીએ કાંઈ દેવના ધરના ફ્રિસ્તા નથી. બને પર આસપાસના સ'”નેગે। 
અસર કરી શકે છે. માર્શલ લીના અમલ દરમિયાન એવા હિન્દી ન્યાયાધીશે તથા 
હિન્દી વષીલે। પણુ. હતા જેએએ અગ્રેજ્નેના જેટલું જ અધમ વર્તન કર્યું” હુતું. 
મનિયનવાલામાં ને ખાસગથ સ્મિથે આ્રીઓનું અપમાન કયું” તો અમૃતસરમાં 
હિન્દીએ। નિર્દોષ રીએ પર્‌ જુલમ ગુજરનાર હતા. મારો આક્ષેપ રાજ્યપહદદતિ પર 
છે, વ્યક્તિગત અગ્રેજેને પત્યે નથી. અગ્રેજે જડે મારે કશે! અગત કજીએ। નયી. 
ચાલુ પહ્દતિમાં સુધારે! કરવાની નિરર્થકતાની ખાત્રી મને થઇ તે પહેલાં પણુ જેમ 
કેટલાક અગ્નેનનેને હુ' પૂજતો, તેમ હુજી પણુ એ લેકેમાંના કેટલાયને હુ પૂજું છું. 
મિ. અન્ટુંઝ અતે ખીજ કેટલાક અગ્નેજે તો મતે અગાઉના કરતાંચે વધુ વધુ 
માન્ય બનતા જય છે, પણુ મારા સગા ભાઇ કરતાં પણુ મને વધું વ્હાલે! હોય 
એવે કે।!ઇ આવતી કાલે. જે હિન્દતો વાઇસરાય બને તો તેનું પણુ હું” માન નહિ કરૂં. 
કારણુકે એવડી મોટી પદવી પર રહીને તે પોતાની પવિત્રતા નભાવી શકશે એ વિષે 
આજે મતે ખાત્રી નથી, કારણુ આપણા વિષેની અપાત્રતાની કલ્પના ઉપર ખડી 
થયેલી અને જે મૂળથી જે દૂષિત છે એવી પદ્દતિ પર તેને કામ કરવું પડે. સેતાન 
સુદ્ધાં પોતાના હેતુઓને ખાનદાનીનેો ઢોળ ચડાવવા અને તે પ્રતયે માન ઉત્પત્ન 
કરાવવા માટે ધણે ભાગે નીતિનાં સાધને! તેમજ નીતિની ભાષાને! ઉપયોગ કરે છે, 


આ સરકારમાં ભલે બધા દેશી લોકે જ હૉય પણુ હાલ જે પદ્દતિ 'પર તેનું: » 
કામ, ચાલે છે તે.જ હેખે કામ લેવાનું ચાલુ રહે તો હાલની સરકારના જેટલી જ' 


હ 


દોષ 
પદ્ધતિનો છે 


-અદાલતોની 


પ્રતિષ્ઠા તોડો ' 


ગદાલતે।થી 
“સાની 
ખુવારી 


શા. ૨૪-૧૦-૧૦૨૦ 


ઝે પણુ અસલ યઇ પડે--એટલું જ બતાવી આપવા આટલું વિષયાંતર થયું. 
આ જ કારણુને લીધે 'લૉર્ડ' સિ'હને મળેથી મોટી જગ્યાથી મને તો લેશ પણુ સે'તોષ 
નથી થયે. આપણામાં વિચાર અને નયવહારમાં સ'પૂર્ણ એકતા હોવી - નેઇયે તથા 
આપણુતે જેઇતું હોય તે। અગ્રેજે જેડેનો સ'બ'ધ છેડી દેવાની શક્તિ પણુ આપણામાં 
હે।વી જ્ેધયે. 

પણુ પાછા આપણુ અદાલતે ૫૨ આવીયે. જ્યાં સુધી પેલાં નોની. ન્યાય- 
મ'દિરેો તર લગભગ ધાર્મિક માનશૃત્તિ અને વિસ્મયની નજરથી ન્નેવાનું આપણે 
નહિ છેડી ૬૫યે ત્યાં સુધી ઉપર ડહેલી માનભરી ઇછ સ્થિતિ પાપત કરવા આપણે 
શક્તિમાન નહિ ખબનીયે. 


જેએની લેોભજતિ, વેર અગર ન્યાયી માગણીએ। અદાલતે માર૪ત સ'તોખાઇ 
છે તેમણું પણુ સરકારની સત્તાને સ્થાયી બનાવવાને। જે અ'તિમ ઉદ્દેશ આ અદાલતોના 
મૂળમાં રહેલો છે તે તરફ દુર્લક્ષ ન કરવું જેધ્યે. અદાલતો વગર સરકાર એક 
દિવસ પણુ નભી શકે નહિ. મારી યોજના મુજબ દરેક દેશી વીલ અદાલતમાંથી 
નીકળી જય અને અદાલતોમાં દીવાની મુકર્દમા નહિ રહે તોપણુ સ્મદાલતે મારકત 
પ્રન પરતો! સરકારી અકુથ ચાલુ રહેશે એ ડું કબલ ફરૂં છું. પણુ અદાલતો 
આપણુંતે છેતરતી તો મટશે જ. અને આજે જે નૈતિક પ્રતિષ્ઠા અને માનની 
લાગણીથી અદાલતો તર? નેવાય છે તે મટી અદાલતો તેના યથાર્ચ રૂપમાં પ્રન 
સમક્ષ રહેશે. આ વાત નવાઈ ઉપશવનારી છતાં તેટલી જ ખરી છે કૅ જ્યાં સુધી 
અગ્રેશ્ને ધીરે ધીરે દેશીઓને રાજ્યસત્તા સાંપશે એમ આપણે માનતા હતા યાં 
સુધી અદાલતોમાં ઉચા હેદ્દાએ પર દેશીએની નીમણુકે। થતાં તેતે આપણુ આન'દથી 
વધાવી લેતા, હવે જ્યારે આપણી માન્યતા એવી થઇ છે કે ચાલુ રાજ્યનીતિમાં 
ધીરે ધીરે સુધારા કે!ઇ રીતે થઇ શકે તેવું છે જ નહિ ત્યારે આવી દરેક નીમણુકને 
તેના માયાવીપણુાને કાર્ણું આપણે અનિષ લેખવી ન્ેઇયે, આટલા માટે જ જે 
વષઠીલ પોતાની વકીલાત છોડી દે છે તે અદાલતની પ્રતિદા પર ધા કરે છે અતે 
તેટલે દરજ્જે તેવો યાગ જેટલે! વ્યક્તિના લાભમાં છે લૈટલે। જ પ્રનના લાભમાં 
પણુ છે. 

અદાલતોને પરિણામે થતી પૈસાની ખુવારી તો આમાં આપણે ગણી જ નથી, 
તે છતાં એ ક જેવી તેવી નથી. ચાલુ રાન્યનીતિને અગે સ્થપાયલી' દરેક સસ્થા 
ઘણુ જ ખર્ચાળ ધેરણુ પર્‌ ચલાવવામાં આવે છે. તેમાં પણુ અદાલતોનું ધોર્‌ણુ. તો 


શા. ૨૪-૧૦-૬૬૨૦ ૬ 


'સૌથી વિશેષ ખર્ચાળ છે. ;ઈગ્લડની અદાલતોના ધોરણુથી દું વાકેઇ છું, હિન્દી 


અદાલતેનું સાધારણુ અને દંક્ષિયું આક્રિકાની અદાલતોનું ગાહું જાન મતે છે. અને 


દું લેશ પણુ અચકાયા વગર કહી શકુ છું કે હિન્દી અદાલતો આ ત્રણેમાં સૌથી * 


વધુ ખરચાળ છે. લેક્ોની સામાન્ય આર્થિક સ્થિતિ ન્ડ “તેતો બિલકુલ મેળ જ નથી. 
દક્ષિણુ આફ્રિકાના મોઢામાં મોટા વષીલે--અને તે પણુ ધણા જ બાહોશ હેય છે-- 


હિન્દ્સ્તાનના વજીલે। જે મહેનતાણું લે છે તેટલું લેવાની હિ'મત કરી શકતા નથી.' 


કાયદાની સલાહ મારે પ'દર સોનામહેરર તો ત્યાં બહુ જ થઇ ગઈ, હિન્દમાં હજરે। 
રૂપીયા લેવાય છે. જે પહ્દતિની રૂએ એક વજીલ માસિક પચાસ હજારથી એક લાખ 
રૂપીયા કમાઈ શકે તે પદ્ધતિના મૂળમાં કાંઈ પાપી તત્ત્વ હોવું જ નેઇયે. કાયદાને 
ધધો એ કઇ સટ્ટાબાજ નથી; ન હેવી ન્નેઇયે. કાખેલમાં કાખેલ વ૪ીલની મદદ 
ગરીબમાં ગરીબ ફરેયતને વાજબી મહેનતાણે મળવી ન્નેઇયે, પણુ આપણે તે। વિલાયતની 
રૂહિતી નકલ કરીને તેના પર પાછે! સુધારે! કર્યો છે, અગ્રેજ વજીલેતે હિન્દુસ્તાનની 
હવા ભારૈ પડે છે. ઠૅં'ડી અને આકરી હવામાં પડેલી ટેવો તેએ હિન્દમાં ચાલુ 
રાખે છે, તેની સાધે વખતોવખત હવા ખાવા શીતળ ટેકરીએ પર તથા પોતાને દેશ 
જવા માટે તેમજ પોતાનાં છેકરાંઓતે માટે ઉત્તમ તથા થ્રીમતને છાજે એવી 
કેળવણી માટે પૂરેપૂરી સામમ્રી રાખે છે. આ કારણોને લીધે તેમનાં મહેનતાણાને। 
દર ધણા જ ઉચે। હેય છે. પણુ હિન્દ્સ્તાન આ ખરચ સહન કરી શકતું નથી. 
આપણે એમ માની ખેસીયે છીચે કે આવા અગ્રેજેના સમાવડીયા તરીકે ખપવા 
માટે પણુ આપણે પણુ આવું હદ બહારનું મહેનતાણું લેવુ' ન્નેઇયે. અહીની 
પોતાની પરિસ્થિતિને તદ્દન પ્રતિકૂળ એવાં અંગ્રેજ ધોરણુ તથા રીતભાત હિન્દ્સ્તાન 
જે દ્વિસે અખત્યાર કરશે તે દિવસ હિન્દ્સ્તાનના કંમભાગ્યનો હશે. મેં જે દૃછિ- 


બિન્દુથા અદાલતે તથા વજીલાતના ધ'ધા પ્રતો વિચાર કરવાનું સૂચવ્યું છે તે દદિએ_ 


કેઇઃ વષીલ નેવા પ્રયત્ન કરશે તો તેતે જરૂર સૂઝી જશે કે ને તેને પ્રનનની સેવા 
કરવી હેય તો. એક ક્ષણુતી પણુ ઢીલ કર્મા વગર તેણે પોતાની વજ્ીલાત છેડવી 
“નેઇયે. મે' ઉપર ખતાવેલી હ#ીકતે! જ્યાં લગી એ ખોટી પાડી શકે નહિ ત્યાં સૂધી 
“એમાંથી એનાથી બીને એકે 1નણુંચ કાહી | શકાય નહિ. 


_કગાનાનકણધઇ-૦. --... સઝશમિકનજનન-તાહિ, ૧-૭ 


વકીલોની _ 
લેહ્ુપતા 


મજુ 


તાલીમના 
, અભાવના 
દૃષ્ટાન્ત 


# ' લા, ૧૪-૨૦-૨૬૬૨૦* 


$તાલીમની જરૂર 


આપણામાં તાલીમની અગત કેટલી છે એ વિષે મદ્રાસ ધ્લાકાના મારા 
અતુભવે। વર્ણવતાં દું અગાઉ કેટલુંક લખી ચુકયો છું. રોહીલખ'ડતી યુસાફરી 


દરમિયાન પણુ એ જ તાલીમને અભાવ ડું ન્યાં કરૂં છું. 


દરેક જગાએ માણુસની ખોટને લીધે નહિ પણુ સ્વયસેવકે!માં તાલીમના 
અભાવને કારણે હું અવ્યવસ્થા અતે અ'ધાધુ'ધી નેઉ છું. દરેક જગાએ સ્વય'સેવકે. 
ઉપર્‌ અગાઉ પ ન રાખવો! પડયે! હોય એવડી મોટી સભાએ, નલસાઓ કે 
સરધસોતે। બ'દોબસ્ત રાખવાતે ખોજે પડે છે. કામના કરતાં દરેક જગાએ ધેોંધાટ 
અતે હો હે જ વધુ હેય છે, 


ભાઇસાહેબ શૌકતઅલી દરેક જગાના અવિશ્રાંત યોજક હોય છે. જ્યાં જય ત્યાં 
બધાનું મન રાખવાની એમને 'વિશેષ ઉત્કઠા રહે છે તેથી “રાત થોડી ને વેશ ધણુ!” 
એટલી ખાબતે। ઘણીવાર એમના કાર્યક્રમમાં ગોડવાય છે. દાખલા તરીકે એમણે 
એક જ દિવસે મે।ટરમાં મુસાફરી કરીને અલીગઢથી હાથરસ, હાથરસથી એટા અને 
એટાથી કાસગ'જ એમ ત્રણુ શહેરના કાર્યક્રમાં ઉકેલીને રાત્રે રેલરસ્તે કાનપુર 
જવાતું માથે લીધુ'! મોટરતી મુસાફરી બધી મળીને હ૦ માઇલની હતી, અલીગઢમાં 
કામ કરેનારાએતી એક સખત સભા સવારના પહેરમાં જ પૂરી કરીને પોણા દસ 
વાગે અમે મોટરમાં નીકળ્યા અને ૧૧ વગે હાથરસ પહોંચ્યા. તાપ તો કહે મારૂં 
કામ. હાથરસમાં ઘોાંધાટ કરતાં હ'નરો લોકોનાં ટોળાં, અને સરધસ તો ત્યાં વાટ 
જેઈ રહ્યું હતું. પાછળથી તાબડતોબ નહેરસભા પણુ એવડી તો જબ્બર હતી કે. 


મજબખૂતમાં મજખૂત માણુસતે અવાજ પણુ કશું કામ ન કરે. આવી દશામાં થાકને 


તો પાર્‌ જ રેતા હેય? બાળી અમારા મહેનતતા બદલામાં ત્રણુ ઓનરરી 
મેંજટ્રેસ્ટાએ પોતાના હેદ્દા છોડયા. ત્યાંથી પાછા ઉપડયા તે એટા પહોંચ્યા. અહો 
હાથરસના કરતાં કઇક વધુ વ્યવસ્થા. હતી. અહી'તું પતાવીને અમારી મેટર 
તાબડતોબ કાસગ'જ જવાં ઉપડી. રસ્તામાં અકસ્માતો નડયા અને મોટરો અઢષ્ી 
પડી. જેમ તેમ કરીને અમે કાસગ'જ પહોંચ્યા. મૌલાના શોકતઅલી અતે તેમના 
સોબતીએ વખતસર પહોંચી ન શકયાથી ટ્રેન પકડી શકયા નહિ. એટામાં 
સ'ખ્યાબંધ લોકોએ રાજીનામાં આપ્યાં. કાસગ'જની સભામાં એવું વિરાટ સ્વરૂપ. 
નેતાં ઠીક બંદોબસ્ત જળવાવેો કહેવાય; જેકે તે જળવવાતે ખૂખ 


તા. ૨૪-૧૨-૧૬૨૦ . * 


જહેમત ઉઠાવવી. ષડેલી. પગે લાગતાં ચર્ણુસ્પર્શ કરવાની ખાખત આ .તરક એટલી 
તો આનવાર્ય થઈ પડી છે કે વ્યવસ્થાપક પરોણાશ્રોને એમાંથી કેમે કર્યે ઉગારી 
શકતા નથી. આ ઉપરાંત આમાં જે વખતની ખબરખાદી થાય છે અતે મોટાં 
રાળાંઓ આવું વન્દન કરવ્રા ધસે. છે ત્યારે એ ધક્ામુક્રીમાં જે જેખમ રહેલું છે 
તે જુદુ. ર 

પણ સૌથી ત્રાસદાયક અતુભવ તે કાસગ'જ૪થી કાનપુરની રાતની રેલવે 
મુસા#રીનો હતો. દરેક સ્ટેશને 'લેકોનાં ટોળેટોળાં ખૂમરાણુ કરી મુકે અને અમને 
ઘડીવાર જપવા ન દે. ટોળાંએ દર સ્ટેશને મતે જગાડવા અને દર્શન કરવા 
ઘ્ાંધલ મચાવી મુકે. એ ખધું કેવળ અસલ હતું. મારા થાકને પાર નહોતો રહલા; 
મારૂં માથુ' સખત ૪રતું હતું અને વિશ્રાંતિતી અતિશય જરૂર હતી. મારી સ્ત્રી 
તેમજે"ભાજીએ તેમતે પોતાની લાગણીઓને રોકવા અને ચૂપ રહેંવા ગમે તેટલી 
વિન'તિઓ કરે પણુ કશી દાદ મળે નહિ. તેએ વધુ આજીજી કરે તેમ તેમ લોકે! વધારે જ 
દલીલે। કરે। અતે ધૉંધાંટઃ મચાવી મુકે. આવી રસાકસી ચાલ્યાં જ કરે. મારી સ્ત્રી ડખામાંની 
બત્તી જેટલી વાર ખૂજ્ટાવી નાંખે તેટલી વાર તેએ તેને કરીઃ સળગાવે. બારી બધ ડરે 
તો તેને પણુ લેકે! પાછી ઉધાડી નાંખે. “આખા દિવસની તકલીફ પછી થે।ડીક 
વિશ્રાંતિ લેવા સૂતા છે, એટલું પણુ શું તમારાથી *સહન નથી થઇ શકતું ?' શું 
તમારે એમને અકાળે માંરી નાંખવા છે ?' એને! તેએ ' જવાબ આપે કે “ અમે 
જોસના કેસ ચાલીને દશન કરવા આવ્યા છીયે. અમને દર્શન કરવા દો !* મે' 
કઠણુ કાળજું કરીને મળસ્કુ' થતાં સુધી ન જ ઉઠવાને। નિશ્રય પાળ્યો, પણુ આખી 
રાત દરમિયાન અમારામાંના કોઇની આંખ પળવાર મળી નહિ હોય. ગાંડાવર પ્રેમનું 
આ એક વિલક્ષણુ ઉર્દાહરણુ હતું, ૬:ખ, દારિદ્રય અતે અપમાન હેડળ રગદેોળાતી 
આતુર અને શ્રદ્ધાળુ પ્રન માતે છે કે મારી પાસે એમતે માટે આશાતે સ દેશે। છે. 
ચોમેરથી તેએ હુ' નનઉ' છુ' ત્યાં એકઠાં થાય છે. 


હુ' માતું છુ' કે મારી પાસે તેમને માટે આશા અને નિશ્ચિત છૂટકારાને સ'દેશ 
છે. પણુ......હા, અહીં'આં જ મોટો પહાડ જેવડે' પણુ આડે। પડેલો! છે. આપભેોગ 
વગર, તાલીમ વગર, (સંયમ વગર છૂટકારો નથી, આશા નથી. તાલીમ વગરતેા 
એકલો આપભેગ- પણુ ફ્રેગટ જશે. હાડમાં ધર કરી ખેઠેલી આ અવ્યવસ્થિતપણુાની 
રેવમાંથી તાલીમ કેવી રીતે કેળવવી ? બ્રિટિશ લશ્કરીએનાં સ'ગીતે। અગર બ્રિટિશ 
દભ અને છેતરપી'ડીથી શું ? બ્રિટિશ અમલદારતે આ પ્રેમધેલી શાંતિપ્રિય નિર્દોષ 


યદ 


કાસગ જથી 
કાનપુર 


પહાડ 
જેવડે! પષ્ડુ 


 પ્ીમને . 
 શ્રાથીમની 
#રૂર 


બ્રહ્મચર્યનો સિ 
વિશાળ અથ 


તા. ૨૪-૨૦-૬૯૨૦ 


પ્રજનન માટે કશીષે લાગણી નથી. તેએ તે તેમનું ચાલે તો જગલી પહૃતિએથી 
માખીઓતી પેરે તેમને મારી નાંખે. .સર માઈકલ એડવાયરે એમ કરવાતે પ્રયત્ન કરી 
એઇ નિષ્ળતા મેળવી અને સદાની નામે।શીને પોતાની કરી ! 

પણુ આ પ્રેમતું પ્રદર્શન પશુબળથી ન દબાતું હેય તોપણુ તેતે દેશકાર્ય માટે 
તાલીમ આપી કેળવ્યા વિના હિન્દ્સ્તાનને માટે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય 
એનામાં થોર્ડું જ આવી જવાનું "હતું? પ્રન એના ગાંડા પ્યારનું પ્રદર્શન કરવા પાછળ 
જે એના સેવકોને અત્યંત જરૂરી આરામ પણુ લેવા ન દેતાં મારી નાંખે, તો એ 
કેવી રીતે પોતાની પ્રદતિદ્ધિ કરી શકરે ? આથી આપણુ આવાં રાત્રિનાં પદર્શને 
વગેરે બ'ધ કરવાં જનેઇયે. આપણુ।માંના સૌથી નાનામાં નાના માણુસની લાગણીને 
પણુ આપણુને વિચાર હોવે! જેધયે. એક આખી ગાડીનાં મુસા#રાતી વિતશ્રાંતિને 
ખરબાદ કરી સુકતાં પહેલાં આપણે વિચાર કરવો ન્નેઇયે. આપણા આગેવાને 
પ્રલેતા આપણા પ્રેમને દેશનાં ઉપયોગી કામ કરવાની શક્તિમાં આપણે ફેરવી 
નાંખતાં શીખવું જઇયે. આગેવાનના ચરણુસ્પર્શ કરીને અને એની “ જે? ખે।લાવીને 
સ'તોષાનારા પ્રેમ વાંઝીએ નીવડવાને। ધણે જ સભવ રહે છે. આવે પ્રેમ ધીમે 
ધીમે સદ્ગુષુ ગણાતો! અટકે છે, અતે આગળ જતાં તો તે સ્વશ્છ'દ અતે તેથી 
દુગુ'ણુ થઈ પડવાને પણુ સ'ભવ રહે છે. પળની સામે આજ સૌથી મહાભારત 
કાર્ય તો એ 'છે કે તેણે પોતાના જ'ગી પ્ન્નમય મેળાવડાએ।માં તાલીમ . દાખલ 
કરી તેની ઉપયોગિતા ટકાવવી. અસહકારને। હેતુ ડ્ેષ શીખવવાનો ન હેય પથછુ 
પ્રનને અ'દરના કે બહારના કે, પણુ શગુની સામે પોતાતું રક્ષણુ કરતાં શીખવવાને 
હેય, અસકકારને સ%ળ કરવાની ખાતર આજે આ પ્રાચીન પ્રજાના એકેએક 


અંગ વચ્ચે નમૂતેદાર સહકાર અને એકતા જરરી છે. એ સહકારના પાઠે જેએ 
આપણાં વ્હાલાં છે તેમની ન્નેડે સહકાર કરતાં શીખીને જ આપણું આર ભીયે. 





૬. ૦9 
$ એકાંતની વાત 
અહ્મચર્યના પાલનતે વિષે સવાલ કે સલાહ પૂછ્નારા મારા ઉપર એટલા 
ખધા કાગળા આવે છે અતે આ વિષયમાં હુ એવા આગ્રહી વિચાર ધરાવું છું કે 
મને લાગે છે કે આપણા પ્રનજવનની હાલની અત્યંત કટોકટીની ધડીએ માયા 
અતુભવે।થી વાચકવર્ગને મારે અનઞાત ન રાખવે। ધટે. 


“લ? ૨૪-૨૦-૧૯૨૦ 


હ્યચર્ય” એ સ'સ્કૃત શખ્દ શામાંથી આપણુતે મળેલે। છે, અને તેને! માહમા 
આપણે, અહ્્ચર્યનો જે સામાન્ય અર્થ કરીયે તેથી અનેકગણા વધારે ગવાયેલે। છે. 
“અહ્ાચર્ય એટલે સર્વ ઇદ્િયા ઉપર સ'પૂર્ણ્‌ કાખુ. જે પર્ણ ખહ્ાચારી છે તેતે માટે 
આ સ'સારમાં કશું જ અસાષ્ય નથી. પણુ આ આદર્શ સ્થિતિ હે૪ તેટલે સુધી 
પહોંચેલાં માણુસે જવલ્લે જ ન્નેવામાં આવે છે. એને ભૂમિતિમાંની સરળ રેષાની 
ઉપમા આપી શકાય, જે માત્ર કલ્પનામાં જ રહે છે; પ્રત્યક્ષ કદી નથી દોરી શકાતી. 
અને આમ છતાં એ એક મહત્ત્વની વ્યાખ્યા છે જે ભૂમિતિમાં ભારે ભાગ ભજવે 
'છે. તે જ પ્રમાણે સંપુર્ણ બલ્લચારી ભલે કલ્પનામાં જ ૨હી શકતે! હોય છતાં એને 
આપણે નને રાતદ્વિસ આપણી આંખ સામે ન રાખીયે તો આપણી સ્થિતિ સુકાન 
વગરના વહાણુના જેવી થઇ પડે. એ કાલ્પનિક સ્થિતિને જેમ વધુ વધુ પહોંચવાને। 
પ્રયત્ત કરીશું તેમ તેમ આપણે સ'પૂર્ણ થઇશું. 

પણુ આ વિશાળ અર્થને છેડી અત્યારે તો “વીર્યરક્ષા'ના અર્થમાં જ 
અહચર્યની વાત કરવા પચેછુ છું. હુ માતું છું કે મત, વાણી ને 'કર્મચી સ'પૃણુ સયમ 
પાળ્યા વિના આપ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાત ન જ થઇ શકે, અને જે પ્રનમાં આવાં 
સ્રીપુસ્ષો નથી એની અધોગતિ ચેાકસ છે. 

પણુ એ સિદ્ધાંતને પણુ જવા દઇને અહી'આં તો હુ' આપણુ રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનની 
આ ધઠડીની સ્થિતિએ એક અલ્પકાળના અનુદાન તરીકે જ એવી સર્વોપરી અગત્ય 
પ્રજાને ઠસાવવા મથી રલ છુ. દેશમાં આજે રગ, દ્ષ્કાળ, દાજ્્રિય અને પ્રત્યક્ષ 
ભૂખમરો લાખે! લોકને ભરખી રજ્રો છે, ગુલામીના ચક્રમાં આપણે એવા તો 
સદ રીતે દબાઇ રલ્રા છીયે કે આપણામાંના ઘણાને તો એની એળખ સરખી 
નથી રહી; ઉલટા આપણી અત્યારની આર્થિક, માનસિક અને નૈતિક અવનતિની 
સ્થિતિને તેએ ઉત્નતતિની સીડી માની ર્યા છે! હિન્દ્સ્તાનતે માષે લદાયેલાં રાક્ષસી 
લશ્કરી ખર્ચે, લેંન્કેશાયરના અને ખીજ [ખટિશ વેપારીએના લાભની જ દછિ રાખીને 
“ઇરાદાપૂર્વક બાંધવામાં આવેલું આ દેશનું આર્થિક ધોરણુ અને જુદાં જુદાં સરકારી 
ખાતાંએ ચલાવવાની ઉડાઉ પહ્દિ --- આ બધાથી હિન્દ્સ્તાન એટલું નીચેોવાય છે 
કે-રોમાદિ સામે ખાથ ભીડવા તેનામાં નનેઇતી તાકાત નથી રહી. ગોાખલેજીના શબ્દોમાં 
“હાલની રાજ્યપદ્દતિએ પ્રજાની પ્રગતિને એટલે દ૨૦જે સોરી નાંખી છે િ આપણામાંના 
ઉચામાં ઉચાને પણુ નીચા નમવું પડ્યું છે. 

અમૃતસરમાં તો હિન્દને પેટે ચલાવવામાં આવ્યું ! ઇરાદાપૂવ કે કરવામાં આવેલું 
'પ'”ખબતું પ્રનઅપમાન અને હિન્દી મુસલમાનોને આપવામાં આવેલાં વચતોતે 


હિન્દુસ્તાન 
ની અધાગસિ 


«૪ 


ા પ્રજોત્પત્તિ 
રાકેો 


જાનેત્પસિ 
રોકવાના 
ઉપાય 


તા? ૨૪-૧૦-૧૯૨૦- 


ખેશરમી અને 'ઉદ્દતાદભર્યો ભગ, પ્રનનાં નૈતિક દાર્દરિયનાં તાજ ઉદાહરણુ છે, એ 


આપણા અ'તરાત્મા પર જ કાપ મુકે છે. આ ખે જીલમોને મૂગે મ્હેડૅ અષણે. 


સાંખી લીધા કે પ્રજાને હતવીર્ષ અને. બાયલી કરી મુકવાની ક્યા સપપૂર્ણુ થઇ 
એમ સમજવું. 


જેએ આ બધું સમજે છે તેમતે આવી અધેોગતિના વાતાવરણુતી વચ્ચે 

આજે સાનની ઉત્પત્તિ કરવી એ શું લાજમ છે ? જયાં સુધી આપણે લાચાર 
અતે દીનહીન છીયે, રોગ અને દુષ્કાળથી ઘેરાયેલા છીયે, ત્યાં સુધી સ'તાન ઉત્પન્ન 
કરીને આપણે દેશમાં કેવળ ગુલામો અને અભ્પપ્રાણુ માણ્કાંકલાએની જ સ'ખ્યા 
વધારશું. જ્યાં સુધી હિન્દ સ્વત'ત્ર ન થાય, ભૂખમરાથી ઉગરી ન જય અને દુષ્કાળ, 
કૉલેરા, ઇન્દલયુએન્ઝા-ચેપી રગે, ઇત્યાદિથી બચવાનાં જ્ઞાન તથા સાધન ન સંધરી 
લે ત્યાં સુધી સતાન પેદા કરવાને આપણુને અધિકાર નથી. જન્મસ'ખ્યાની યાદીઓ 
મારા વાંચવામાં આવે છે ત્યારે મતે જે દિલિગીરી થાય છે તે હુ વાચકવર્ગ 
આગળ છૂપાવી શકતો નથી. મરજયાત સયમ અખત્યાર કરીને પ્રનનેતપત્તિ મુલતવી 
રાખવાની પ્રજાને સલાહ આપવા ખાભત મે' વરસોનાં વરસ સુધી ચિતન કયુંષ છે, અને 
હુ' એવા નિર્ણય પર આવ્યે! છું કે એવી સલાહ આજે પ્રજાને આપવામાં લેશમાત્ર 
નુકસાન નથી; ઉલડું એ જ અત્યારે ધર્મ છે* હિન્દ્સ્તાન અત્યારે તેની હાલની 
પ્રનતું પણુ ઘટતું પાલનપોષણુ કરવા પૂરતાં સાધન વગરનું થઇ પડયું છે. અને એતું 
કારણુ એ નથી કે એની પ્રનન વધી પડી છે; પણુ એ છે કઠે હિન્દુસ્તાન આજે 
વિદેશીએ।ની ઝૂંસરી તળે છે, અને' એ વિદેશીઓનાં અંતરમાં એને દિવસે દિવસે 
વધુ અને વધુ ફરેલી ખાવાની દાનત વિના બીજું કરું નથી. 


આ પ્રજ્નેત્પત્તિ રોકવી કેમ કરીને ? ચૂરોપની ઢબે અનીતિના કે ફૃસિમ ઉપાયે।. 
દ્દારા નહિં, પણુ આપણા જીવનને કેળવીને અને સ'યમ પાળાને. માખાપોએ છેકરાંઓને 
ભ્રહ્મચર્યપાલનના પાઠે આપવા ધટે. હિન્દુ રાસ્્રાતુસાર છોકરાને વહેલામાં વહેલો. 
રપમે વરસે પરણાવી શકાય. જે હિન્દ્સ્તાનની માતાઓને સૂઝી જય કે છે।ઈકરાંએને 
છે।1કરાછેકરીએની ઉમ્મરમાં પરણાવવાં એ મહાપાપ છે તે આપણાં અરધાં લગ્નો 
આપોઆપ જ બધ થઇ જય. તેમ છે. વળી આપણે ત્માંતી છોકરીએ હિન્દુસ્તાન 
ઉષ્ણુ દેશ હોવાથી વહેલી વયમાં આવે છે એ વહેમમાંથી પણુ આપણે એકદમ ઉગરી જવું 
નેઇયે, 'આથી. વધારે ખોટો બીજે કોઇ વહેમ .મે' જયે! નથી. હુ' હિમ્મતથી કહુ 
જું કે હવાપાણીને: યુવાવસ્થાની જેડે કશી લેવાદેવા નથી. અકાળે જુવાની આવીઃ 


“તા.૨૪-૧૦-૨૯૧૦ શ. 


"જય છે તે આપણાં કુટુમ્બામાં આજે જે માનસિક અને નૈતિક વાતાવરણુ પ્રવર્તે 
છે તેને કારણે છે. માતાએ અતે ધરનાં વડીલે! નિર્દોષ છેકરંએનાં મત ઉપર 
ખચપણુથી જ અસુક વરસની ઉમ્મરે પહોંચતાં જ પરણુવા અગર સાસરે જવું પડવાની 
'વાત ડૅસાવવાને પોતાનો ધર્મ સમજે છે. બચપણુથી જ--કયાંક ક્યાંક તો 
પારણામાંથી જ--એમનાં સગાઇ વેવિશાળ કરી દેવામાં આવે છે ! એમને જે રીતે તેયાર 
કરેલો! ખોરાક ખવડાવવા પીવડાવવામાં આવે છે, જે રીતે એમને પહેરાવવા 
એઢાડવામાં આવે છે, એ બધું એમનામાં વિકારોને વહેલા ન્નઝૃત કરવામાં . મદદ 
કરનારૂં હોય છે. આપણી પૈતાની લ્હાવા લેવાની બળતરા તૃત કરવા અગર આપણું 
“મિથ્યાભિમાનતે સ'તોષવાની ખાતર આપણે છેકરાંએતે પૂતળાં પૂતળીએની જેમ 
“શણુગારીયે છીયે. મે' સ'ખ્યાબધ છેકરાંએને ઉછેર્યા છે અતે નેયું છે કે છોકરાં 
તો તેમતે ગમે તે જતનાં કપડાંલત્તાં આપો તોપણુ વગરહરકતે લઇ શકે છે અને 
પહેરીને રાજી થાય છે. આપણે એમતે ખોરાકમાં અનેક નાતના મસાલા અને વસાણાં 
વાળી ગરમ ચીશે ખવડાવીયે છીચે. તે પચાવવાની એમની શક્તિ તરજ જાંધળાં 
-રહીયે છીયે. આતું સ્વાભાવિક પરિણામ એક જ આવી શકે. અકાળ યોવન, ચાહમળ 
'સ'તતિં, અકાળ મૃત્યુ, માબાપના વર્તનને! વસ્તુપાઠે શીખવામ છે।કરાં વાર લગાડ્લં 
“નથી, તેમને! સ્વશ્છ'દ છોકરાંઓને પૂરેપૂરાં નિર'કુશ બનાવાને દાખલાની ગરજ સારે 
'છે. અકાળે થતા દરેક સ'તાનજન્મની વેળાએ કુટુમ્ખમાં વધામણીએ। ખવાય છે, 
સાફર વહે'ચાય છે અતે ખુશાલી ફેલાય છે! આવા વાતાવરણુ વચ્ચે આપણામાંનેા 
આજને સ્વચ્છદદ પણુ ઓછે! જ છે એમ કે!ઇ કહે તો ખોટું નથી. 
આપણુતે દૈશના હિતની જડે કશી નિસબત હેય, હિન્દુસ્તાન મજખૂત બાંધાનાં દ હિન્દુસ્તાનને 
સુંદર અને કદાવર ઔપુર્પોની પ્રન બતે એવી આપણી ઇચ્છા હોય, તો આપણું “સમ 
આજ સ'પૂર્ણ સયમ અખત્યાર કરી હાલ તુરતને માટે પ્રન્નેત્ત્તિ કરવી તદન બધ 
“કરી દેવી જ ન્નેઇયે એ વિષે મતે લેશ પણુ શ'કા નથી. આ સલાહ હું તવાં પરણેલા 
જેડાંએને પણુ આપું છું. એકાદ કામમાં ન જ પડવું એ તેમાં પડીને અઢકવા કરતાં * #:*29 
વધુ સહેલું છે. મઘમાંસમાં આજ સુધીની જીદગી ગાળનાયતે સાર્‌ એન્વસ્તુમોતે- 3 
“ભાગ જેટલો કેઠણુ છે તેટલો જેણું એનું સેવન કર્યું જ નથી એવાને. માટેઃ નથ પડીને _ 
"ઉભા થવું એના કરતાં ઉભા જ રહેવું એ અન'તગણું વધુ સહેલું છે. જેતી વાસનાઓ 
તૃત થઈ ચુ#ી છે એને જ સયમતે। ઉપદેશ કરવે। ધટે-એ દલીલ ભૂલશરેલી છે..તેવી જ 
રીતે જે શરીરે જ દુર્ખળ અતે તવાઈ ગયેલો છે તેતે :પણુ સ મમને!ઃ ઉષદેશ' કરમાં 
કેશે! અર્થ નથી. મારો તો આમ્રહ જ એ છે કે આપણે જુવાન હેપ્યે' કે '૨હ, 


ચૂરાપીઅનેઃ- 
નો સયમ 


અણશર્જ- 
પાલનતા 
વિય 


ઉ. ૨૪-૪-૫૬૨૬ 


તૃ હેઇયે કે અતૃસ, ગમે તે જૂમિકા ઉપર  હેોધ્યે તોપણુ ' આપણી ગુલામીના 
વારસ પેદા કરતા આજે આપણે એકદમ અટકી જવું જેોધ્યેર . 

ખીજે એક મુદ્દો માબાપોતે અહી' જ કહી લઉ'. મિલકત ને ભોગવટા ને વારસે! 
ને વશ તે એ બધી ભ્રમણાએની ન્નળમાં પ્રભુતી ખાતર અત્યારે (સાતા ના. 
પાપ કરતાં, સ્વચ્છ'દમાં પડતાં પહેલાં મુહૂર્ત જેવાં, ન્નેશ જનેવડાવવા, હીલ કરવી, 
અતે અતે ઉગરી જવું; પણુ સયમતે। 'નિશ્રય કરવામાં, તેતું પાલન શરૂ કરી દેવામાંઃ 
કોઇની ધડી રાહ નેવી નહિ--આ સત્સિદ્ધાંત છે. 

પળ જે વખતે એક જબરદસ્ત સરકાર નનેડે જવલેણુ લડતમાં ઉતરી છે તે 
વેળાએ તેની સામે મુકવા આપણે આપણું શારીરિક, ભૌતિક, નૈતિક, આધ્યાત્મિક 
બધું જ બળ એકત્રિત ક્ષે છૂટકે। છે. 

દૃ્સિદ્ધિનો ખાતર, જેને આપણે અત્યારે સોથી વધુ કિંમતી ગણી તે સાષ્ય. 
વસ્તુ મેળવવાની ખાતર, ખીજ બધી વસ્તુઓતે હેમી દીધા સિવાય ચાલવાનું નથી. 
આપણા ખાનગી જીવનને આમ શુદ્ધ કરી નિષ્પાપ અતે પવિત્ર બનાવ્યા વિના 
ગુલામગીરી કે।ઈઈ કાળે આપણાં કપાળમાંથી ભૂંસાવાની નથી. આજની સરકારને 
આપણે પાપી ગણીયે છીયે તેટલા ઉપરથી ખાનગી સદ્મુણુની બરાબરીમાં અગ્રેજેને 
આપણા પ્રતિસ્પર્ધા માનવાનું નને આપણે છેડી દઇશું, એમને તિરસ્કારીશું, તે 
ભારૅમાં ભારે ભૂલ કરીશું. સ્વભાવસિદ્ સદ્ગુણાને કશેયે ધાર્મિક આડબર કર્યા 
વગર તેઓ ખીજ નહિ તો શારીરિક ગુણે મેટા પ્રમાણુમાં પાળે છે જ. આ 
દેશના રાજકાજમાં ગુ'થાયેલા અગ્રેશ્નેમાં ઇહ્ાચર્ય પાળનારાં આઔપુરષાોતી સખ્યા 
આપણુ કરતાં વધારે છે. આપણામાં થોડીક જેન સાષ્વીએ કે જેગણો છે; તેમની 
કશી જ અસર આપણા રાજઠ્દારી જીવત પર નથી. આ સિવાયની ભહ્મચારિણીએ તો 
આપણામાં છે જ નહિ કહીયે તો ચાલે; જયારે યરાપમાં હનનરે સ્રીએ આ સદ્ગુણુ 
એક સામાન્‍ય વસ્તુ તરીકે પાળતી મળી આવશે. 

છેવટે થોડાક સાદા નિયમો! વાચકોને માટે અહી'આં આપીશ, આ નિયમો! માસ 
એકલાના જ નહિ પણુ મારા અનેક સોબતીઓના શતિઅતુભવં ઉપર બાયલા છે. 

(૧) છેકરા તેમજ છેકરીએને સાદી અને કુદરતી «ખે રડ જવનભર 
નિર્મળ રહેત્રાનાં છે એવી જ માન્યતામાં ઉછેરવાં. 

(૨) મતો કોઇએ વસાણાં, મરયાં અને ગરમ વસાણુંનેો ત્યાગ કરવો, 


પ અને ભારે ખોરાક, ભારે મિદાન્ન, મીઠાઈ અતે તળેલા પદાથો ખાન 
ના 


લૉક ર્‌ઇ "ઔછ “૧૯૧૨ 


' (3) પતિપત્નીએ' જુદા જુદા ઓરડામાં સુવું અને એકાંત ટાળવી. 
(૪) શરીર અને મન બન્નેને સતત અને સારા કાર્યમાં રેકેલાં રાખવાં. 
(૫) “ રાતે વહલા જે સૂઝ વહેલા ઉઠે વીર ' એ નિયમનું કડક રીતે 
પાલન કરવું. 
(૬) કોઈ પણુ નતતું બીભત્સ અને હલકુ દે ન વાંચવું. મલિન વિચારોનું 
મોાસડ નિર્મળ વિચારે છે 


(૭) નાટકે, સીનેમાએ અતે એવા મસોવિકારોને નગૃત કરનારા તમાશાએ।! 
નનેવા નહિ. 


(૮) સ્વપ્તાવસ્થા યાય તે! તેથી ગભરાઇ ન જવું. આવું થાય તે તે વેળાએ 
ત'દુરસ્ત માણુસે ઠૅડે પાણીથી નહાઈ લેવું એ સૌથી સુંદરમાં સુંદર ઇલાજ છે. : 


પ્રસગોપાર્ત્ત આસ ગ એ સ્વપ્નાવસ્થાની સ્થિતિ સામે ઉપાય છે એ માન્યતા ખોટી છે. 


'(૪) સૌથી મહત્ત્વતું એ છે કે કેઈ પણુ વ્યક્તિએ--પતિપત્ની વચ્ચે ' 


સુદ્દાં--સયમ અત્ય'ત અધરો છે એમ માનવું નહિ. ઉલટું સૌ કોઇએ સ'મમને 
જવનની સામાન્ય અને સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરીકે માનીને ચાલવું ન્નેઇયે. 


(૧૦) રે।જ ઉઠીને પવિત્રતા અને નિર્મળતાને માટ્ટે એકામર મનથી પ્રશુપ્રાથ ના 
કરવી. એથી આપણે છિપ્રેતિદ્નિ નિર્મળ અને પવિત્ર બનતા જઇશું. 


૧ સયુક્ત પ્રોન્તમાં મુસાફરી : 


સ'યુક્ત પ્રાન્તમાં તે! ગાંડાની માફક મુસારી કરી છે, એમ નીચેની ર્‌ે! નિશી નેવાથી 
જણાશે ? 





૮મી રોહતક ' ૧૩મી હાથરસ, એટા, કાસગ'જ 
€-૧૬૦-૧૧મી મુરાદાખાદ ૧૪મી કાનપુર 

૧૧મી રાત્રે ચદૌસી ૨૫મી લખની 

૧૨મી અલીગઢ ૧૬મી રાહજહાનપુર; ૬૭મી ભરેલી 


ખામાંથી મુરાદાખાદના અમારા ત્રણુ દિવસનુ' વર્ણુન તે। હું આપી શ્રુક્ષો છું. ગીજી 
જગ્યાઓએ જે જે બન્યું તે ટુ કામાં જણાવીર. 

રાહતકમાં મોલવી લાકાઉકા અને સુફી ઈકબાલને રાજક્રોહી શાષણો કસવા માહે 
પકડવામાં આવ્યા હતા. એમાંતા પહેલા ભરાઇને કલકત્તામાં ગાંધીજી મહ્યા હતા. તેયની સાથે 


રાદતવકમદું : 
ગાંધી 


અલીગઢના 
વિધાર્થીએ! 
આગળ 


દી તા. ૪-શ૦-શ્ટર્ક 


વાતે! કરતાં માંધીજએ મનનકમાં કહેલું કે “તસે કંઈ કામ કરી બતાવે1 તો! છું રોહતક આવું.” 
તેમણે. કહેકું કે “ હું નેલમાં નનઉં તો આવે! કે નહિ ? ' અને ગાંધીએ વચત આપેલું 
કે “ તો! હું ૪રૂ૨ આવીશ. *' સે।!લવી લાકાઉલ્ાએ તે! વચન પાળ્યું એટલે ગાંધીજીને પણુ 
વચનપાળવાની ફરજ પડી. રોહતક દિલ્હીથી ૪૫ મોઇલ ઉપર નાનકડે। કસ્ખો છે, અને ઝાઝી 
વસ્તી નટ લોકોની છે. લોકે ખહુ સાદા, ભે!ળા દિલંના અને સાચાબોાલા છે. મેલવી લાકા- ' 
ઉલ્લાના ઉપરતું તહે।મતપત્ર ગાંધીજને રેોહતક્માં સુભાગ્યે મળી ગચું. તહોમત એ હતું કે 
મોલવી સાહેબે એક ભાષણમાં અ'મેનેનેૅ “હરામન્તદા', “બેઇમાન' અને શ“ધોકાખોર 
કહ્યા. સોલવી સાહેબે મકામદીના ઉપર ગોળી ચલાવવામાં આવી છે એમ કલુ' હતુ, અને 
સલ્તનત મિટ્ટોમાં મળનારી છે એમ કહ્યું હતું. ગાંધીજએ ભાષણમાં સ્પછ જણાવ્યું કે 
“હરામનદા' એ ગાળ છે, એ ગાળ પોતાના સ્ડ્ૉમાંથી કદી ન નીકળે, પણુ જરૂર તેએ 
સરકારને “ઇમાન' અને શધોકાખેોરર એટલે દગાખોર કહે, અને તે કહવા માટે સરકાર 
પક્ડતી હોય તે તેમને જરૂર પક્ડે. મકામદીના ઉપર ગોળી ચાલી હતી એમ કહેવામાં 
મોલવી સાહેખનુ' અફ્ઞાન હતું એમ ગાંધીજએ કલુ, પણુ સાથે સાથે જણાવ્યું કે “ ૪ સલ્તનતે 
ખેઇમાની કરી છે, જે સલ્તનત ૩૦ કરે્‌ડ પ્રનત તરફ નલીમ બની છે, જે સલ્તનત ૩૦ 
કરોડ પ્રનને ઠગી રહી છે તે સલ્તનત; આ દુનિયામાં કોઇ ખુદા હોય તે! જરૂર માટીમાં 
મળવી જ નઇયે.” મહમદઅલીએ સકામદીના વિષેના મે!લલી સાહેબનાં વચન માટે 
કલુ* કે ખુદ એક અ'ગેજ પ્રોફેસરે ઔકસફર્ડમાં ન્નહેર કર્યું હતું કે મકકામદીના ઉપર હવાઇ 
જહાને ઉડચાં હતાં, એટ્લે મોલવી લાકાકલ્લાનાં વચનમાં કાંઇક વિગતની જ ખામી હે!ઇ 
રાકે. આ ખન્ને મોલવીઓએ વડીલો મારફત કાંઈ બચાવ રજુ કર્ચ નથી.*- 


રોહતક છેડીને ખીજે દિવસે મુરાદાબાદ ગયા. મુરાદાખાદની પરિષદને છેલ્લે દિવસે 
અલીગઢ નીકળવાનુ' હતું. અલીગઢને રસ્તે જ ચ'દૌસી આવે છે. ચ'દૌસી સુધી મે।ટરમાં 
જઇ ગાંધીજ, સ્વામીશ્રી શ્રદ્ધાન'દજી અને સ્વામી સત્યદેવજએ ટુ'કાં ઢુ'કૉ ભાષણે। આપ્યાં હતાં. 

અલીગઢ તો ખાસ મૌલાતા શૌકતઅલીના આગ્રહથી જ ગાંધીજી ગયેલા. “ પ્રથમ 
અલીગઢ કૉલેજ ખાલી કરીશું તો હિન્દુસ્તાનની ઉપર ભારે અસર પણુ થરો અને તે। જ 
ગુજરાતે જે કામ કરેલુ' છે તેડું” કામ મુસલમાનો ખતાવી શકશે ?' એમ શૌકતઅલી ન્યાં 
ત્યાં કહેતા હતા. બપોરે અલીગઢના વિધ્ાથી“ઓને કૉલેજના ક્ષેત્રમાં જ આવેલા તેમના 
નયુનિયન'ના મકાનમાં ગાંધીજી, મૌલાના શૌકતઅલી અને મહમદઅલી મળ્યા. શરૂઆતમાં 
ગાંધીજએ અસહકારને। સિદ્ધાન્ત વિદ્યાથી'ઓને સમનવ્યો. પે।તાની અનેક વર્ષની સલ્તનતની 
સેવા--નિઃસ્વા્થ સેવા--સલ્તનતની સાથેનો અનેક વષે] સુધીનો સહકાર--બો।અર અને »ુલ્યુ લડાઈ, 
તથા ગઇ લડાઇ વખતે પોતે ડરેલે સરકારનો સહકાર; અને ગયા છ મહિનામાં રાજ્ય પરને 
ઉઠી ગયેલે। પોતાને! ઈખાર--એ સઘળુ ખૂબ 'વિગતથી તેમણે કહી સ'ભળાવ્યુ', “અને ખૂબ 
અદબથી ટ્રસ્‍્ટીએને સરકારની મદદ છે।ડી દેવાની નોટીસ આપવાની, તથા તેમ ન થાચ તો 
પોતાનાં માબાપે।ને કીલેજ ' છેડી' દેવાની પરવાનગી આપવાની માગણી કરવાની તેમણે 


તાઃ ૨૪-૧૦-૬૯૨૦ 


વિધાથી'ઓની પાસે માગણી કરી. વિધાર્થી'ઓમાં તોઃ પણા દિવશથી [અળશળાટ પેદા થઇ 
૪ રહેલો! હતે. તેઓમાંથી ધણાઓખે ઉઠીને સવાલ્ષો કર્યા. એક ખેરિસ્ટર જેએ અગાઉ 
ખલીગઢેના વિધાથી' હતા તેમણે ખૂબ દલીલો! કરી. “તમારે કામ (195507000૪૯) 
ખ'ડનાત્મક છે, ( 0૦૪5 તાંમ્ટ ) મ'ડમાત્મક નથી, જેટલો વખત સુધી નવી 
કૉલિજ નહિ ખનાવી શકે ત્યાં, સુધી વિધાર્થીએ શુ' કરશે, સરકારની પાસેથી જે માંટ 
મળે છે તેટલી આપે।, પછી કૉલેજ બ'ધ થઇ શકેઃ તાલીમ બહ્ઠું ઉત્તમ નહિ મળતી 
હોય તાપણું 'ત્યાજ્ય તાલીમ તતેર નથી 'જ મળતી.* એવી એવી દલીલો! કરી. 
ગાંધીજએ કખૂલ કર્યું“, “આ કામ 1)૯5૮૦પ૦0--ખ'ડનનુ' જરૂર છે, પણુ હાલ જે 
ખરાબ ઘાસ ઉગી નીકળ્યુ છે તેને જડમૂળથી ઉખેડવાની જ જરરં- છે કે જેથી તેમાં સાફે 
અનાજ વાવી શકાચ.” તાલીમના સારામાઠાપણા વિષે ગાંધીજએ એટલું જ જણાવ્યુ કે 
“ન્યાં તમારે ધડીભર પણુ યુનિચન જૅકના વાવટાને કબૂલ કરવે। પડે છે, ન્યાં કોઈ પણુ 
ગવર્નર અગર ખીને સે।1ટો અમલદાર આવે તેને તમારે કહેવું પડે છે કે તમે ટપફાદાર છે, 
અને હકીકતમાં તમે વફાદાર નથી, ત્યાં ધડીભ૨ પણુ તમે કેમ રોકાઈ શકો ?” પૈસા વિષેની 
લીલની સામે ગાંધીજએ જણાંવ્યુ' કે “સ્વત'ત્ર થયેલી કોલેજને માટે તે! નાણાં વધારે આવી 
પડશે, અને ન્યાં શૌકતઅલી અને મહમદઅલી જેવા ભડ પડયા છે ત્યાં પૈસાનો શેા 
મચ હોચ?” મૌ. શૌકતઅલીએ પણુ આ, સવાલજવાબમાં બહુ આવેરાપૂર્વક ભ્રાગ લીધે 
ડતો. તેમણે જણાવ્યુ” કે “ખિલાફતને માટે તમારી પ્યારામાં પ્યારી કોલેજ છે!ડવાને તમે 
યાર થાએ છે! એ જ કાંઇ નાનીસૂની તાલીમ નથી. ઈસ્લામના દુશ્મનોની સેવા કરે, 
મુશામત કરે, તે ટ્રસ્ટીઓની કૉલેજ મુસ્લીમ કહેવાય નહિ.” મૌ. મહમદઅલીએ સવાલ 
કરતાશા ભાઇને પૂછયુ', “તમે કોલેજને વધારે ચાહે। છે! કે મુસલમાન ' ધર્મને વધારે ચાહે 


કે? તમારે અ'ગેનેની સાથે દુર્મનાઈ કહેર થઇ છે કે નહિ ? જઝીરત-કઢ્-અરખમાં 


ભેટાનિયાનો કબજે છે કે નહિ ? આ સવાલોના તમે “હાઃમાં જવાબઃ આપી . રકે તતા 
1મને અ'મેજ સરકાર પાસેથી મળતી મદદ હરામ છે. તમે કહો છે! કે તમારે પૈસે કૉલેજ 
મની, મકાન તમારાં છે, બધુ' તમાફે છે, તે હું તમને. પૃછું છુ' કે તમે “સ્ટ્ચી હીલ' શા 
માટે બનાવ્યો ? “લિટન લાઇબ્રેરી” શું કરવા ખનાવી અને સ્ટ્રેચ અને લિટનને અમર રાખ્યા $ 
મલીગઢનો પાયો તે! સર સૈયદ અહમદે ચાલુ કેળવણીની સાસે ખળવા ઉપર નાંખેલે! 
$તે।. એ પાચે। "ખસી ગયે! છે. એ પાયાને તમે પાછે મજબૂત કરે.” 


વિધાથીઓ ઉપર ભારે અસર થયેલી જણુતઈ. આખી રાત તેઓ ગ્યા. પ્રાફેસરાની 
સાથે મળ્યા, કેટલાક ટ્રસ્‍્ટીઓને તેએ મળ્યા. ખીછે દિવસે કેટલાક ટ્રસ્ટીઅએ ખીનન 
દસ્ટીઓને મ્રાંટ છોડવાની નોટીસ આપી. તેની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓએ ગાંઠ ન છેડાય તેા 
પાલેજ છોડવાની પ'દ૨ દિવંસની નોટીસ આપી. તા. ૨૯મીએ આ મોટીસંની મુરત પૂરી 
યે છે. આખી મુસલમાન આલમ રહમીએ શું થાય છે તેની રોહ નેઇને બેઠી છે. 
લેધીઓ પરન્ેશમાં છે. ઘા' મણા વિદ્યાથીઓખે પોતાનાં ખર્ચે ક્ધી કેશેવોનાં એને માંટના 


અલીગઢના 
વિદ્વાથીએ- 
ની નોટીસ 


લોકોની 
ઘેલાઈ 


દીવાળી ન 
ઉજવાય 


તા, ૩૨-૧૦-૧૬૯૨૦ 


પેસાને પેટે દરેક વિદ્યાર્થી દાઠ ૫ રૂપીયા ભરવાનાં ત્રત લીધાં છે. કૉલેજમાં વિધાર્થીએ! 
ઘણુખરા વર્ગમાં બેસતા નથી. એક પ્રોફેસરે તો વર્ગમાં જણાવ્યુ' કે “ન્યાં શારેમાં ભારે. 
ઠરાવે। થઈ રહ્યા છે ત્યાં હું તમને વનસ્પતિસાગ્ર ઉપર ટાલ્રલુ' શું સ'ભળાવુ' ?” આપણે. 
પણુ ૨૯મીએ શુભ થશે એવી આશા રાખીશું* 


૧૩મીની મુસાફરી તે ઉડતાં ઉડતાં કરી એમ ઠહેવાચ. અલીગઢથી ૨૦ માઈલે મોટરમાં 
હાથરસ ગયા. લાંની સભા ઠીક થઈ કહેવાય. લાંથી ૨૦ માઈલ મે।ટરમ્્રે કાસગ'જ ગચા,. 
કારણુ કાસગ'જથી કાનપુર માટે ટ્રેન લેવાની હતી. કાસગ'જની સભા ખહું વ્યવસ્થિત હતી, 
એટલે ગાંધીજને કાંઇક કાસગ'જથી રાન્તિ મળી; પણુ એ જ રાન્તિને રાત્રે ભ'ગ થવાનો હતે! 
એકેને ખબર? એ રાત્રિની દુ:ખદાયક સુસાર્રીનું ખ્યાન ગાંધીજએ “ય'ગ ઇન્ડિયા'માં આપ્યું 
છે. તેનુ' ભાષાન્તર “નવજવન'માં આવ્યુ છે એટલે હું નથી આપતે।. લોકોએ સ્ટેશને સ્ટેરાને 
ધમાલ કરી આખી રાત એક ધડીનેો જ'પ નથી આપ્યો. લોકોએ કદી ગાંધીજનાં દૃરરાન ન 
કરેલાં એટલે ધેલા હતા* એ ધેલાઈની અમૃતસરના લેકેને શારે કિ'મત આપવી પડી કારણુ. 
એ ધેલાઇની સરકારને કાંઇ કટ્ટર નથી. એ જ વેલાઇમાં આપણે કાયમ રહીયે તે। સરકાર 
તેનો દુરુપયોગ ભવિષ્યમાં પણુ કરવા ન ચૂકે. એટલે આ અસહકારની લડતમાં પ્રન્નએ 
એકખબીન્ત વચ્ચે સહકાર અને આર'ભમાં પોતાના નેતાઓની સાથે સહકાર કરીને એટલે 
તેએ કહે તેમ કરીને જ લડતમાં જત મેળવવી  નેઇયે એમ ગાંધીજએ ઉપદેશ આપ્યો છે. 
આ જ ઉપદેશ સવારના જે સ્ટેરાનાો અમારે રસ્તે આવ્યાં ત્યાંના લોકોને આપતા ગાંધીજી 
૧૪મી તારીખે કાનપુર આવી પહેચ્ચા. પણુ કાનપુર અને બીજી જગ્યાઓની સમુસાફરીનું: 
વર્ણાત તે। આવતામાં. 


સહારદેવ હરેશભાઇ રશાઇ 





તા. ૩૧-૧૦-૧૯૨૦ 


દીવાળી કેમ ઉજવાય $ 


આ કળિયુગમાં આપણુતે રગરાગ કરી દીવાળી ઉજવવાને। હક જ નથી એમ 
કહેવું વધારે પડતું નહિ ગણાય. દીવાળી ઉજવવી એટલે રરામરાજ અતુભવવું. આજ 
હિ'દુસ્તાનમાં રામરાજ છે ? 


જે રાજ પ્રજાનું સાંભળવા તેયાર જ નથી, જે રાજની પ્રેનને પીવાને દૂધ: 
નથી, ખાવાને ખોરાક નથી, પહેરવાને વસ્ર નથી, જે ર્ન વગરવાંકે પ્રજ્નની કતલ' 
કરે છે, જે રાજ દારૂતે,,, અફ્ીણુતે।, ગાંજાનો વેપાર કરે છે, જે રાજ સુવરનું માસ. 
ખાઇ સુસલમાનોનાં અને ગાયતું માંસ ખાઇ હિંદુતાં મત દુખાવે છે, જે . રાન. 


તા. ૩૧-૬૦-૧૯૨૦ પરઃ 


ઇસ્લામને જેખમમાં નાંખે છે, જે રાન ધેોડાએની શરતોના જુગાર ખેલે છે, તે ' 
રાજાની પ્રજા દીવાળી કેમ ઉજવે ? 


આ વર્ણુનમાં અતિશયેોક્તિનો ભ્રમ કે।!ઇયે રાખવાને! નથી; અથવા જેને એ અગે'છ ૨1૦૧ 
ભય હેય તેને દું નમ્રતાપૂર્વક સમન્નવવા આતુર છું, જો દું અગેજ્ેને જરાયે અન્યાય રવણુ રાજ્ય 
' કરતો હોઉં તો મારી ભૂલ સમજવા તેયાર છું, ને સમજ્યે તેમની માફી માગવી દા 
મારો ધર્મ સમજીશ. 


જે ધોરણુ ડું અગ્રેજી રાજ્યને લાગુ પાડુ' છું તે જ ધોરણુ ડું હિન્દ્સ્તાનના 
ગમે તે રાજાતે લાગુ પાડવા ઇચ્છું છું. એટલું જ નહિ પણુ હિન્દુસ્તાનના રાજાને 
હું વધારે કઠિન ધેરરણુ લાગુ પાડુ' છું. હળવામાં હળવુ' ધોરણુ લાગુ પાડતાંયે અગ્રેજી 
રાજ્યસત્તા મતે અળખામણી લાગે છે. એ રાન્યસત્તા પરતે। મારો બધે મોહ 
નાથ પામ્યો છે.” 


અગ્રેજી પ્રનની બહાદુરીને સારૂ મને સ'પૂર્ણું માન છે. તેમતી સ'ધશક્તિ--. 
ચો।જનાશક્તિ સરસ છે, તેમના સાહિસતે કેટલેક ભાગ વખાણુવાગાયક છે. તેમતું 
ખઆઇબલ વાંચીને દું આત્મતૃપ્તિ પામી શકુ છું, પણુ તેમની સ્વાર્યજૃત્તિ તેમના 
ગુણને ઢાંકી દે છે. તેમની પ્રદૃત્તિથી હિન્દુસ્તાનને નુકસાન જ થયું છે. હિન્દુસ્તાન 
પાયમાલ ને નામર્દ બન્યું છે, જે નામર્દી ઠિન્દુસ્તાનમાં આજે વર્તે છે તેવી મુમલાઇને 
સમચે ટ્ટે બીજે ક્રેઈ પણુ સમવે ન હતી એવી મારી ૬4 માન્યતા છે, અને એ 
નામર્દી. અનાયાસે નથી આવી પણુ ઇરાદાપૂર્વક પેદા કરવામાં આવેલી છે, તેથી 
આ રાજ્યતે દું રાવણુરાન્ય માનું છું. જે આપણુને ન્નેઇયે છે તેને દું રામરાજ્ય 
કું છું. એવુ' રામરાજ્ય તે સ્વરાજ્ય જ હોઈ શકે, 


એ રાજ્ય કેમ સ્થાપી શકાય ? 


પૂર્જે જયારે પ્રનન પીડાતી ત્યારે તપશ્ચર્યા કરતી. પ્રન માનતી કે પોતાના રામરાન્ય 
પાપે પોતાને પાપી રાન્ન મળે છે; તેથી પોતે પવિત્ર થવા પ્રયત્ન કરલી. પહેલે દેણ 
પ્રયત્ન એ કે રાક્ષસને એળખી તેનાથી દૂર રહેવુ, તેના અસહકાર કરવો, અસહકાર 
કરવાનીયે હિ'મત ન્નેધયે. તે હિ'ભત મેળવવા અને સુખ ઉપભેગતે। ત્યાગ કરવો 
જેઇપે. રાક્ષસરાજ્યતે હાથે કેળવણી લેવી, તેને હાથે પહેરામણી લેવી, 
તેતે હાથે પોતાના કજીઆતે ચુકાદો મેળવવો, તેને કાયદાએ ધડવામાં મદદ 
કરવી, તેને સિપાહીએ આપવા, તેનાં બનાવેલાં કપડાં પહેરવાં અને તેની સાથે 


દીવાળી 
ઉજવવાની 
"શીત 


" તા. ૩3-૧૦-૧૯૨૦. 


સાથે જ તે રાન્યતો નાશ પણુ ઈચ્છવે' એ તો જે ડાળ ઉપર ખેદો' હોયે તેતે જ 


ન? 
કાપવા બરોબર થયું. તે તો પાપ જ ગણાય. અને એમ રાજ્યને! ' નાશ પણું ન થાય. 
ત્યારે આપણે કઈ રીતે દીવાળી ઉજવીયચે ? 


-૧, આપણાં છેકરાં સરકારની નિશાળમાં ભણુતાં હોય તે 'તેને ઉઠાડી લઇયે. 
* તેને બદલે ખીજ નિશાળે! સ્થાપીયે. 

* આપણા કજીઆ આપણે ખાનગી પ'ચમેળે પતાવીયે. 

* ૧૪ીલ હેઇયે તો! વકીલાત છોડીયે. પી 


૫. મતદાર હેધ્યે તો કેઈ પણુ ઉમેદ્વારતે મત નહિ આપવાને। નિશ્ચય કરીયે 
ને ખીનતે તેમ કરવા વીનવીચે. આપણા જ લત્તામાં કોઇ ઉમેદવાર થયેલ હેય તો 
તેને ઉમેદવારી ખે'ચી લેવાનો * કાર્ડ ' મે।કલીયે. 

૬. આપણે ધરમાં પવિત્ર રૅટીયો દાખલ કરીયે. . 

૭* હાથે જ કાંતેલા સૂતરતનું કાપડ વણાવીયે ને તેવું કાપડ પહેરી દેશને 
ખાતર વધારે ભાર ઉપાડીયે. 


આ બધાં કામોને સારૂ પૈસાની તો જરૂર હેય જ. તેથી આપણે યથાશક્તિ 
દાન કરીયે; બીજએ। ની પાસે તે ઉધરાવીયે. જે પ્રન મારી સલાહ માતે તો આ 
દીવાળીના દિવસે।માં પ્રજાની પાસેથી ડું કેવળ રવરાજનતે સારૂ જ કામ - કરાવું. 


દીવાળીમાં આઢલું તો ન જ કરીયે: 

૧, એશઆરામ ન ફરીચે.* 

૨. જુગાર ન ખેલીયે, 

૩. અનેક જાતનાં પકવાને ન કરીયે. 

૪. ફટાકડા ન ફે।ાડીયે. અ બધા ત્યાગથી બચતા પૈસા આપણે સ્વરાજને 
સાર્‌ આપીયે. 


આ અઆપદ્ધર્મ' છે. જ્યારે આપણે મનમાનવું રાય સ્થાપીમે ત્યારે 'જરૂર 
કેટલાક નિર્દોષ આન'દે! લઇચે. પણુ અતારે તો પ્રજ શોટમાં છે, ' પ્રજાને” વૈધવ્ય 
છે. તે વેળા તો પજથી રગરાગ ખેલાય જ નહિ. 


વહ 66 ત 


કનનબઅન-ન્ન----૦-૦૦--૦ 


તા. ૩૨-૧૦-૧૯૨૦ 


_ $ હિન્દુમુસલમાનતું' એકેય 


અસછકારતે વિજયી બનાવવાને આધાર જેટલો અહિસા પર છે - તેટલે જ 
1હુન્‍્દ્મુસલમાનની એકતા પર છે, અસહકારની લડત દરમિયાન આ બન્ને બાબતોને 
ખૂબ કઢાકટીના પ્રસંગો આવશે, અતે તેમ છતાં ન તૂટતાં નને એ અક્ષત રહેરી તે 
વિજય નકી છે, 


[હન્દ્મુસલમાનની એકતા પર્‌ હમણાં જ આગ્રામાં જબરદસ્ત ૪ટકો પડવાતે 
પ્રસંગ આવ્યો હતો. અને એમ કહેવાય છે કે ન્ત્યારે દરેક પક્ષ અધિકારીઓ પાસે 


મદદ માટે ગયે! ત્યારે તેમને 'ગાંધી-શૌક્તઅલી પાસે નાએ! એવો જવાબ મળેલો... 
સદ્ભાગ્યે અમારા કરતાં અનેક રીતે વધુ યોગ્ય ગૃહસ્થ ત્માં હાજર હતા. હજ્નીમ 


સાહેબ અજમલખાનજી બત્તે કોમને! વિશ્રાસ અને આદર ભોગવતા એક ચુસ્ત 
સુસલમાન છે. પોતાના માણુસોની ટુકડી સાથે પોતે આગ્રે પધારી કજઆને। નીવેડે 
આણ્યો અને બન્ને કોમ વચ્ચે પાછી મિત્રાચારી સાંધી દીધી. દિલ્હી નજીક પણુ 
આવો જ એક પ્રસંગ બનેલો અને તેનો પણુ જે આવે જ સુંદર્‌ રીતે નીવેડે। 
લાવતામાં આવ્યો ન હત તે કદાચ તેમાંથી એક જબરદસ્ત ધડાકે! થાત. 


પર'તુ દરેક ઠેકાણે હ#ીમ સાહેબ અજમલખાનજ શાંતિના દ્િરિસ્તાની જેમ બરોબર 
અણીને વખતે પહોંચી જય એમ કાંધ હમેશાં જ ન બની શકે. તેમજ હું કે મૌલાના 
શોકતઅલી પણુ કાંધ્ર દરેક જગાએ પહોંચીયે નહિ. અને છતાંમે-બન્ને કોમો! વચ્ચે 
અણુબનાવ કરાવી એકબીન્ન જેડે લડાવી મારવાના મ્રયત્તનની સામે ચોકત્રિત થઇ 
બન્‍્તે કોમોમાં સ'પૂર્ણ્‌ શાંતિ જળવાવી ન્નેઇયે. પં 


આગ્રાના અધિકારીઓતે મદદ માટે અરજ પણુ શા માટે કરવામાં આવી ? 
અસહકારના કાર્યક્રમને આપણે સ#ળ કરી બતાવવે। હેય તો જ્યારે જ્યારે આપણે 
માંહામાંહે કજુઆ યાય ત્યારે સરકારની મદદ વિના ચલાવી લેતાં આપણુને આવડવું 
જેઇયે. ચુન્હેગારોને. સન્ન કરવા માટે અથવા માંહેમાંહેના ટ'ટા પતાવવા માટે અંગ્રેજ્ને 


ઉપર્‌ જ આપણે છેવટનો આધાર રાખવો પડે તો આપણી અસહકારની આખી ' 
ચો।જના જ નિષ્#ળ સિદ્ધ થાય. દરેક ગામમાં એછામાં ઓછે એક હિન્દુ અને એક ” 


મુસલમાન એવા હોવા જ જેધયેં કે જેતું કર્તવ્ય બન્ને કોમ વચ્ચેના ફજઆને 
નીવેડે' આણુવાનું જ હોય, કેટલીક વાર્‌ તો સગા ભાઇએ પણુ મારામારી પર આવી 
જાય છે. દું માની લઉ' છું કે શરઆતમાં તો કે!ઇ કેણઇ વાર આવાં છમકલાં થયા 


એકતા પર 
કેટકાતા 
પ્રસંગ 


સરકારી 
મદદ નઃ 


'પૂ૭૪ તાઃ ૩૧-૨૦-૧૯૨૦ * 


વગર્‌ રહેવાનાં નથી. કમનસીખે આપણું એટલે નહેરમાં કામ કરનારાએએ પ્રેનને 
અને ખાસ કરીને તેમાંના તે૬્‌ાની વર્ગને સમજવાને તથા સમજવવાને ધણુ! જ 
એછે પ્રયત્ત કર્યો છે. આમ પન્નના આદરને આપણે પાત્ર થઇયે અતે તેનાં તો૪ાની 
તત્તે પર અ'કુશ મેળત્રીયે તે દરમિયાન લેકે મીજાજ ખેો!ઇ ખેસીને કયાંક કયાંક 
દગાદ્સાદ કરી દેશે પણુ ખરા, પણુ એવે પ્રસગે સરકારની મદદ માગ્યા વગર ચલાવી 
લેતાં આપણુને આવડવું ન્નેઇચે. હંઝીમ સાહેબ સજાને આપણુને એતે। પાઠ 
શીખવ્યેો છે. 


ડોક્ય કું આપણે હિન્દુમુસલમાન વચ્ચે જે એકય પચ્છીયે છીયે તે કાંઇ ઉપરચે।ટીઉ , 

જોવું નેઇચે? કે થીગડાં દીધેલું નથી; સાચી દિલસ#ાઇ ઉપર ખડું થયેલું પરસ્પર હદયનું ગઠન છે. 
હિન્દ્મુસલમાનની એકતા સિવાય હિન્દ્સ્તાન માટે સ્વરાજ્યની આશા સ્વપ્નવત્‌ છે 
એ વાત જે દિવસે આપણા ખરા જગરમાં વસી જશે તે દિવસે એ એકતા કાયમની 
સ્થપાશે. માત્ર કામચલાઉ સ'ધિ ન ચાલે, એકખીનના ભય ઉપર તેતે! આધાર 
ન હોઇ શકે. એ તો જેને એકબીન્નના ધર્મને માટે માન છે એવા બરેોબરીઆ 
વગ્ચેની ભાગીદારી જ હોઈ શકે. જે કુરાને શરી#માં હિન્દુએને પોતાના નેસર્ગિક 
શત્રુઓ ગણુવાની મુસલમાનો પર કરજ નાંખવામાં આવી હત, અગર તે હિન્દુ 
ધમમાં પણું બન્ને કેમે! વચ્ચે દ્શ્મતાવટ' જ હેવી ન્નેઇયે એવી કશી આનૌ્તા કૈ 
આધાર હોત, તે! બન્ને કે! વચ્ચેનાં એકય વિષે હું તિરાશ થાત. 


દુનિયાનેવિ્ને : “નને કેમે! વચ્ચે ભૂતકાળમાં જે દ્વેષ હતો તેવો જ ૬૫, જે અગ્નેજો આજે 
'આરાવાટ આપણી વચ્ચે રહી બન્ને કોમને ન ઝાલી રાખે તો ચાલુ રહે એમ હજુ આપણે 
માન્યા કરીયે તો આપણે ઇતિહાસ બરાબર શીખ્યા ન કહેવાઇયે. પરતુ મને પૂરેપૂરી 
"ખાત્રી છે કે હિન્દુ ધર્મ કે ઇસ્લામી ધર્મમાં આવી માન્યતા રાખવા કે।!ઇ જાતને 
આદેશ નથી. એ ખરૂં છે કે બન્ને ધર્મોના સ્વાર્થી અને ઝનુની ઉપાસક્રે બન્ને કોમે ને 
એકખીજની સામે ઉશ્કેરે છે. એ વાત પણુ સિદ્ધ છે કે ખસતી રાજ્યકર્તાએ।ની 
મા૪ક મુસલમાન રાજ્યકર્તાએએ પણુ પોતાના ધર્મના પ્રચાર માટે તલવારતે। ઉપયોગ 
કર્યા છે; પણુ આજતી દ્‌ાનયા તેના અતેક આધુનિક દોષો! છતાં, ચુલામીની પ્રથાની 
પેઠે જ જબરદસ્તીથી ખીજ ધર્મને વટાળ.પણુ સાંખી શકે નહિ. ચાલુ યુગને 
વૈજ્ઞાનિક જુસ્સા એ જ કદાચ આજના જમાનાને એક કિમતીમાં કિંમતી ફાળે! છે. 
એ જીસ્સાએ ઇસ્લામી તેમજ ગ્રિસ્તી ધર્મને વિષેની કેટલીયે માન્યતાઓને પલટાવી 
નાંખી છે. પ્રસ્લામી ધર્મ વિષે લખનારે એક પણુ એવે માણુસ આજે મારી #ણુષાં 


ફર 
જ 


સા, ૨૬-૧૦-૬૬૨૭ 


નથી જે ધર્મપ્રચારતે ખાતર બળતે। ઉપયોગ કરવાની દહિમાયતને। બચાવ કરતે હેય. 
આપણા જમાનાની ઉપર્‌ અસરે કરનારા ધટનાપ્રવાહો તરવારની ધારતા કરતાં પણુ 
વધુ સૂટ્મ છે. 

મારી તો માન્યતા છે કે પશ્ચિમમાં મહાભારત પાયા પર ચાલી રહેલ ખુના- 
મરજી, મુટિલતા અને છેતર્પી'ડીની વચ્ચે પણુ મતુષ્યનનતિ ચૃપઝીથી અવરય એક 
વધુ સારા યુગ તર૪ પ્રયાણુ કરી રહી છે. અને કાયમની હિન્દુમુસલમાન એકતા 
સ્થાપીને તયા અહિ'સક સાધતે એટલે કે નિર્ભે આત્મયન દ્દારા પોતાનું સ્વાત'ત્ય અને 


આત્મપ્રકટન પ્રા કરી લધઇ્તે આજના અ'ધકારમાંથી દુનિયાને મોક્ષને માર્ગ દેખાડી 
કે તેમ છે. 


ચ્ડાની દુકાને 


“શુજરાતમાં ચ્હાની દુકાનો બધ થઇ છે એ ફેર(ાર જેવો તેવો નથી. જેણે તે 
કાર્ય હાથમાં લીધું ને પાર ઉતાર્યું તેને દું ધન્યવાદ ' આપુ' છું, મારી ઉમેદ છે કે આ 
યાગ ટફી રહેશે. 


એક જમાતો એવે હતો કે આપણે આપણું ખાવાપીવાતું ધરમાં કરી લેતા; 
પછી બહાર ખાવાપણું ન રહેતું. હવે તો બહાર જ ખાવાનું ઘણું રાખીયે છીયે. 
તથી ખોરાક સારો નથી. મળતે1; માંધો મળે છે. એ રીતે ગરીબોને સારૂ આપણે 
'મોંધવારી કરીયે છીયે. 


ચ્હામાં કંઈ ખાસ ગુણુ મે' તો જાણ્યો નથી. વળી બજરમાં થયેલી જ્હા ઉકાળેલી 
હોવાથી હાનિકારક હેય છે. પણુ આ હીલચાલનું સારામાં સારૂં પરિણામ 'એ છે કે 
દૂધનો બચાવ થયે! છે ને તેનો ભાવ ધટયે। છે. પરજ બરોબર પ્યાન રાખશે તો દૂધતે 
 કઢાખુ મેળવી દૂધ, ધી વગેરે વંસ્તુઆ જે ગરીખોને સ્વપ્નવત્‌ થઝ પડી હતી તે દવે 
તેએ લઇ શકે એવે સ'ભવ છે. 


પણુ ચ્હાખાનાં પ્રનમતના બળથી બધ કરવાં એ એક વાત અને પશુબળથી 
અધ કરવાં એ જુદી જ વાત છે. મુંબઇમાં પશુખળથી ગ્હાખાનાં બ'ધ કરવાનો 


પ્રયતન ચાલ્યા છે એ મને તો! ભયકર લાગ્યો છે, તે બાખત ત્યાંના છાપાવાળાને મે” * 
' કાચળ પણુ લખ્યો છે. તે તરફ વાંચનારનું પ્માન ખેંચુ' છું. જેરાવરીયીઃ મ્હાખાનાં : 


ચ્હાના 
ત્યાગથી 


લાભ 


સુધારો અને 
બળાત્કાર 


 ભપધ્પાન 
 એડાવોા 


ભએ શાંય તેતા;કરતોં તે -એુલ્લા. . ગૃહે ભ. દ .ક૫ર, પસદ કર.. જા 1 પે . 





કશવવાતે રસ્તો ચ્ડાવાળાઓની ઉપર જુલમ કરવો ભ. નથી, પણુ. ત્યાં. જનારને. : 


સમજાવવા એ છે. વળી તેવી. પ્રૃત્તિમાં મારં નામ વપરાયું જે હું વધારે દુઃખી 
શષ! છું. કોઈ પણુ ખળાહારમાં ડું -4ન જ હોઉં, બળાત્કારને હું, અધર્મ માતું છું. 


. : ક્ષારામાં સારં ફાર્ય પણુ હું. બળા(ારે કરાવવા નથી ઇચ્છતો. સ્વરાજ સુહાં દું, બળાારે' 
. .,લેવા નથી માગતો. «યારે ચ્હાખાનાં બળાતારે બધ કરવી ઠું કેમ જ પ્રશ્છું ? 


પણુ ઘણા મહત્વને! ફેરફાર તો પ્રન મઘપાન મુકાવીને .કરાવી. શકે છે. ન્ન 
પ્રજ આ કાર્ય પોતાના હાથમાં લે તો દારૂનાં પીઠોં બધ કરાવી. શકે છે. પીઠાના 
માલીકને સમજાવીને નહિ. માલીકોને સમજાવવા એ હું લગભગ અશકય માતું .છું. પ્રણુ 


નથી. ચ્હાથી માણુસની હોજરી બગડે છે, દાશ્થી આત્માને! વિતાશ થાય છે, દારૂની 
પાછળ દ્વાનાપણું, વ્યભિયારે, જજાગાર્‌ વડૈરે આવે છે. દારૂથી મન મલિન થાય છે, 
હદય ધાતકી બને છે. મારી દઢ માન્યતા છે*કે પશ્ચિમના લેકે! દારૂના વ્યસનથી 


દારૂ પીનારતે તેના દુર્ઝીણા સમન્નવી તેના મન ઉપર અસર પાડવી હું મુરકેલ ગણુતો : : 


મલિનતાને પામ્યા છે. એ જ કારણુથી તેએ દુષ્કૃતયાથી ડરતા નથી ને પાપને પુણ્ય. . 


માને છે. તૈથી જો આપણે ગુજરાતમાં દાર્‌ પીવાની બૂરી ર?ેવમાંથી પ્રજાતે છોડવી 


શકીયે તો તેને એક જેલમાંથી છોડવ્યા સમાન છે. દારૂની માણુસને જરાયે જરૂર 


નથી એ તો જગતપ્રસિદ્ધ વાત છે. દાર્ડીઆથી સયમ ન જ જાળવી શકાય એ 


જ્ાનાથી અન્નણ્યું છે ? એટલે મારી ઉમેદ છે કે વિવેકથી, પશુબળ વાપર્યા વિતા 
ને સમજણથી દારૂના વ્યસનમાંથી દાર | પીનારાતે છેડાવવાનો પ્રયત્ન ચાલુ . થશે. 


તેમાં મુશ્કેલીઓ છે જ. ચ્હા પીનારાને સમજાવવા એ સહેલું હતું. દારૂ પીનાર્ને 


સમળવવાનું. કામ વધારે સુરકેલ છે. છતાં પ્રનમતની પાસે સહું ₹ક ખની જાય 


છે. પ્રનમતથી લજ્જિત થઇને પણુ શાર પીનારા પોતાનું વ્યસન છોડી દેશે, * 


1 


શતા કણી યસબ/: ઉજ -. ૧. કઇ રરુન૦.૦--- ઝત “ર” ૦૪-૦--* &.% _. સાજન ૦૦૦... શમ તજ--૦૦---ત૫૭ 


હ જ 
ક જિ ન 
₹?: ય ન 


ઝા 


નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર 





અમરાવાદ 

મૂલ્ય પેાસ્ટેન્ટ 
હિન્દ સ્વશાજ (પ્રમાણુભૂત આજૃત્તિ; ખાદીતું પૃ“ડું' ) ૦-૫૬-૬ ૬-૨-૦ 
આયલુ' તો જાણુજે-ભાગ ૧ (લે, શ્રીન નરહરિ પરીખ) ૦-૬૫-૦ ૬-૧-૬ 

હિન્દ કેમ પાયમાલ થયુ? ? (“આટલુ તો જાણુન્ને'ે 
બીન્ને ભાગ.) ૭--૮/-- ૦-૨-૦૦ 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (અસહકાર વિષે ગાંધીજનાં વ્યાખ્યાને) ૦-૫-૦ ૬-૧-૧૬ 
એક ધર્મચુદ્ધ (અમદાવાદતા મીલમજીરોની લડતને! ઇતિહાસ ૦-૮-૦૦ ૦-૧-૬ 

આખમમઝનાવ જ (સત્યાગહાશ્રમમાં સવારસાંજની પ્રાર્થના 

વખતે ગવાતાં ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી અને અગ્રેજી 

ભજનેને। સગ્રહ; દેવનાગરી લિપ, અને ખાદીનું પૂં.) ૦-૧૨-૦ *-ર૨-૦ 
સ્વરજીનવાણી ( અરજુન ભગતનાં ભન્નેોનેા સ્રહ )ઝે ૦-૧૨-૦ ૬-૨-૦ 
જીસયૂ અનથવૂમીસા-મૂઝ (સુદર સુધડ ગુટકે।) ૦----ક ૬--૧--૭ 
વણાટશાગ્ઞ ( લેખકઃ થ્રી* મગનલાલ ગાંધી; ખાદીનું પૂં.) ૦-૧૦-૦ ૦-૨-૦ 
ગાધીજીની જીબાની '૦--૧--૦ ૦-૧૧-૦ 
ખેડાની લડત (લેખકઃ શ્રી» શ'કર્લાલ દા. પરીખ) ૧--૮--૦ ૬-૫-૦ 
સ્મસહુકાર્‌ ( “યૃગધર્મ” કાર્યાલયને। સગ્રહ ) ર ૨--૮--૦ ૦-૮-૨૦ 
રષ્ટ્ગીત ૦--૧૦-૦ ૬૦-૨-૦૦ 
૪બાકઇ હોક (ય. ઈ. ના ગાંવીજીના લેખે ) '૪--૦--૦ ૦-૧૦-૦ 

બાલસાહિત્ય 
ચણીબોર્‌ (બાળકવિતાઓનો સગ્રહ--બીજી આજવત્તિ) _-૦-૫-૦ ૦-૧૧-૦ 

રાયષ્હુ (ચણીબારથી આગળને। કવિતાસ'પ્રહ)ે _ [૭-૮૯-૦ ૪-ર્‌-૦--. 

ચાલણૂગાડી--નાની ( બાળપોવી ) ૦-૧-૩ ૦-૪૦-૧. 
ચાલધુગાડી--મેોટી ર ૬9-૩-૦૦૫ /૦-૦૦૫ 


. 'શુત્રક અને પ્રકાશકઃ રામદાસ સોડનતદાસ ગાંધી, નવજીયન જીડમ્યુલય, આ મદડવડદ. 


સ્વદેશીનોા વેરે 


વિદેશી કાપડ સામેની 


ગ્ો્ીનું સ્વરૂપ 
[૦-૪-૧] અખ્બાસ સાહેબની 


પ્રસ્‍્તાવતા સાથે 


ભામા 





હિન્દ સ્વરાજ 





શલઇસ# 


સ્વદેશી કાગળ-ખારીનું પૂ ડુ' 


“જ્યારે મારાથી નથી મહાત્માએ દક્ષિણુ,આક્રકામા 

રહેવાયું પ જે મે “ઇન્ડીયન ઓપીનાયનઃ પત્રમાં 
આ લખ્યુ છે.” ં કે 

ી લખેલાં મૂળ લખાણુ સાથે મેળાનેલ 

પી મૂળા લખાણુ સાથે મેળવેલી 


મમાણુભૂત આજબસત્તિ 
નવજીવત પ્રકાશન મન્દિર-અષદરાવાદ 








૧ ભુ 
એક ધમયચુદ્ધ 
અમદાવાદના મથીલમજુરેની 
લડતને! ઇતિહાસ 

લખનારે : 
મહાદેવભાઇ 


1૨-૮-૨૦] 


